


I. MALKOVSKAYA 


Nani Aliyejenga 
—Usoshalisti 


katika Urusi? 












Progress Publishers 
MOSCOW 


Shirika la Huduma za Maktaba Tanzania 


Imetafsiriwa na Vladimir Makarenko 





JM. MaibkoBbekaA 
KTO CTPOMA CON MAAMSM? 


Ha aJbike Ccyak hau 


YALIYOMO 


Sura ya Kwanza. 


Chama cha Kikomunisti Chaongoza Mapambano 
ya Kuania Ujenzi wa Usoshalish 2 


1. Chama Chaongoza Mwendo wa Kuwa- 
Jibiza Maadui wa Utawala wa Kisovieti. 
Kuingia Katika Ujenzi wa Amani........... 


Sura ya Pili. 
Vyanzo vya Tabia ya Kufuata Nidhamu kwa Fahamu 


Timamu na Kufanya Kazi Kishujaa.......... Mia 
1. Hatua za Mwanzo za Kuimarisha Nidha- 
MA ya ai ai aa 
2. Kuanzisha Utaratibu wa Upangaji na 
Uhasibu" wa" Kazi maka P EA 
3. Kuanza kwa Mashindano ya Kazi ya Kiso- 
Shali WA EA AA 

Sura ya Tatu. ; 
Vipi Inavyopasa “Kujifunza Ukomunisti”?............. 
1. Kumhujumu Adui Ujinga ua 


2. Mwito wa V.I. Lenin “Kujifunza, Kuji- 
funza na Kujifunza” Ulikusudia Nini?.. 
3. Njia za Mwanzoni za Matayarisho ya Ma- 
kada wa Uzalishaji Mali wa Kisos alisti 


Sura ya Nne. 
Vyanzo vya Thamani za Jamii ya Kisoshalisti...... ya 
1. Nini Mjumuiko wa Kisoshalisti?.............. 
2. Vipi Mjumuiko Unavyomwathiri Mwa- 
nachama Wake? yasaiinnaa nanasi MO WA aza 
3. Sifa Gani Azipatazo Mtu Ndani ya Mju- 
muiko wa Kisoshalisti?............................ 
na WA UA WA 


Dibaji 


Wito wa mapinduzi ya kuania uhuru una 
nguvu kubwa sana ya kuuvutia umma wa ma- 
milioni ya watu na kuujaza ari ya kutoa 
juhudi na bidii zao zote katika kupigania 
kutimizwa kwa wito huo wa kuleta haki na 
uadilifu kwa wote. Pasina kujali mazingira 
yake yoyote yale ya kihistoria, mapigano 
hayo yaendeshwayo na binadamu kwa ajili ya 
kujenga jamii ya aina mpya, yana tabia nyin- 
gi za pamoja. Kuhusika na hayo, ni jambo 
la kustaajabisha zaidi kwamba wakijiunga 
na harakati hizo za kimapinduzi, watu wengi 
wa kawaida ambao kwa maelfu ya miaka hapo 
kabla walipigwa na unyonge na hofu na kuwa- 
nyenyekea wanyonyaji, mara hugeuka ku- 
wa mashujaa halisi wenye kushikilia imani 
kuu ya uhuru na haki. Mashujaa hao wanaji- 
tolea muhanga na kuteseka vibaya, wanaji- 
nyima furaha yote ya maisha bila ya kutarajia 
jazaa ya papohapo ya kujisabilia kwao, mradi 
tu upatikane ushindi wa hatimaye wa Jiti- 
hada zao za kupigania kutimizwa kwa imani 
hiyo. Mapigano ya kufa kupona yaandama- 
nayo na mapinduzi ya kuania ukombozi wa 
kitaifa na wa kijamii, hayakosi kuvifutilia 
mbali vifuniko vyovyote vile vyenye kuificha 
nia halisi ya binadamu, pamoja na kuufichua 
waziwazi msingi ulivyo hasa wa mfumo 


5 


wa kijamii uliojaa tele mahitila- 
aliyoshika mizizi sana. 
anapocho- 


kongwe 
ano Aa kitabaka y , ' 
Ni katika mapigano hayo ndipo p : 
moza mwananchi mwenye shakhsia mpya, au 
kwa usahihi zaidi, kizazi kizima cha wana- 
| e fahamu ya aina mpya. 

Adui Muu ya Kisoshalisti ya Okto- 
ba 1917 nchini Urusi ni tukio la kihistoria 
lisilokuwa na mfanowe hapo kabla. Ni ku- 
tokana na Mapinduzi hayo, ndiyo kwa mara 
ya kwanza kabisa katika historia yote, umma 
wenye kukandamizwa ukapata njia halisi ya 
kushinda katika mapigano ya kuania ukom- 
bozi. Ni kutokana na Mapinduzi hayo ndiyo 
kwa mara ya kwanza kabisa katika historia 
yote, umma wa wananchi walioshinda na kujit- 
walia utawala mikononi mwao wenyewe, uka- 
weza kutumia nguvu zake zote kwa ajili ya 
ujenzi wa amani, na kujaa tele ari ya kuitoa 
nchi yake katika hali ya uzorotaji mkubwa 
kwa kiasi, na uharibifu uliosababishwa na 
vita (panakusudiwa Vita vya Kwanza vya 
Dunia vya 1914-1918 na Vita vya Nchini ya 
1918-1920. - Mfasiri). Katika njia yake ya 
kihistoria ya ujenzi wa usoshalisti, Nchi ya 
Kisovieti ilikutwa na wingi mkubwa wa shida 
2. vuhfu; lakini bila ya kujali taabu zo- 
YA pcha, wananchi wake wali- 
katika jitihada jia avua sana 
fitatikihi na Da tokomeza adui njaa, 
up “Shinda “kwa Mapinduzi haya ya Kisosha- 

DI DAA KUChOmOzA kwa sai 
katika Nchi ya Ki wa jamii ya aina mpya 
WA wanama. Sovieti kulitoa mfano mkuu 
Pinduzi "nakwa “miataifa yote 


6 


mengine ya dunia yaliyokandamizwa na ku- 
pigwa na unyonge na uzorotaji. Mapinduzi 
hayo yalifanya pengo kuu la mwanzo kwenye 
mfumo wa kibepari wa dunia, pamoja na 
kuhimiza vilivyo harakati za kimapinduzi 
ulimwenguni mkiwemo nchi za Afrika, Asia 
na Amerika ya Kilatini. 

Mfano huo mkuu wa utekelezwaji wa kima- 
tendo wa lengo la ukombozi wa kijamii na 
wa kitaifa katika Urusi uliyaamsha mataifa 
yakandamizwayo kokote kule hata kwenye 
pembe za mbali zaidi za dunia. Mnamo ki- 
pindi kilichofuatia Mapinduzi ya Kisosha- 
listi ya Oktoba 1917 ya Urusi, kwenye sehemu 
zote za viungani mwa mamlaka ya kikoloni 
ya ubeberu kulizagaa wimbi kuu la uasi 
wa kupigania uhuru wa kitaifa, midhahara 
ya kuupinga ubeberu, migomo ya wafanyakazi 
na zahama ya wakulima. Tangu nyakati zile 
mchemko wa mapigano hayo haukuacha ku- 
kua bila ya kusita, na hatimaye ukapelekea 
katika kuchafuka na kuvunjika kwa mfumo 
wa kikoloni. Kila utawala wa ubeberu du- 
niani ulivyozidi kupungua, ndivyo mwendo 
wa kuania ukombozi wa mataifa ulivyozidi 
kukua na kupata nguvu. 

Mnamo zama zetu kunazidi kufafanuka 
mwambatano wa matatizo makuu ya ulim- 
wengu, haja ya kuzitoa nchi changa katika 
hali ya umasikini na uzorotaji, pamoja na 
lengo la kudumisha amani duniani kote. Ku- 
zingatia hali maalum za dunia ya sasa ni 
jambo la lazima katika kulinganisha njia 
za maendeleo ya nchi na mataifa mbali mba- 
li, na kuainisha tabia za pamoja za maen- 


7 


deleo hayo mnamo vipindi tofauti vya ki- 
historia. Na kwa hakika, kuna wa ya 
pamoja baina ya vile usoshalisti Kaa 
EEEn Ga nchini Urusi nasvile' mwendo: wa 
sasa wa nchi zilizofuata mwelekeo wa kiso- 
shalisti ulivyo ni wa mtataniko na wa kuhi- 

tilafiana sana. WADAI 
Kwa mfano, matatizo yanayozikabili leo 
nchi kama hizo ni yale yale yaliyoyakuta 
mataifa ya Urusi mnamo kipindi cha mwanzo 
baada ya Mapinduzi ya Kisoshalisti ya 
Oktoba 1917, kama vile, umasikini na uha- 
ribifu, njaa na unyonge, uvamizi wa maje- 
shi ya kigeni na hali ya kutojua kusoma 
wala kuandika. Na yapasa kusisitiza kwamba 
bila ya kujali mateseko na maafa yoyote 
yale yaliyowaandama mapiganoni, wananchi 
wa Kisovieti walifaulu kutanzua matatizo 
hayo kwa kutegemea mwamko mkuu, ari ya 
kimapinduzi na moyo wa kuamini ushindi wao 
wa hatimaye na mustakbali mwema. Ingawa- 
je, kama tulivyokwisha ainisha kabla, mazin- 
gira yao ya kihistoria, ya kijamii, ya kiu- 
chumi na ya kiutamaduni yenye kuamua tabia 
kuu za maendeleo ya kitaifa, yanatofautiana 
na yale ya nchi zilizofuata njia ya kuele- 
kea kwenye usoshalisti mnamo zama zetu. 
Kwa jumla, mataifa yalitofautiana na ya- 
taendelea kutofautiana daima kwa njia zao 
za kwendea usoshalisti na kwa taratibu zao 
| 010? huo, Midowwa kuojali 
mtokezo wa “unyonge AI VYOSISI Uzao ni 

Lakini hila yi ya wa kinadharia”. 
njia hizo aa ai kutofautiana; kwao, 
2maongozea kwenye lengo 


hilo hilo la pamoja: ujenzi wa mfumo wa 
aina mpya wenye kuandaa hali za kijamii 
na za kiuchumi zifaliazo zaidi kwa kumwen- 
deleza binadamu kwa pande zote na kwa 
mlingano bora juu ya msingi wa kuondoshwa 
kwa unyonyaji na ukandamizi wowote ule. 

Ni katika kulitumikia lengo hilo kuu kuna- 
koongozea mapambano ya zama zetu kwa ajili 
ya amani, uondoshwaji wa silaha, uanzisha- 
ji wa utaratibu mpya wa mahusiano ya kiu- 
chumi ya kimataifa na utekelezaji wa mipango 
ya maendeleo ya kijamii. Na ni lengo hilo 
hilo la kupata uhuru na uadilifu kwa wote 
kuondosha umasikini na ujinga, ndilo lina- 
loongoza harakati za umma mkubwa wa wa- 
nanchi huko Afrika, Asia na Amerika ya 
Kilatini. 

Walakini hali hizo za kufalia maendeleo 
ya binadamu huwa hazijizukii wenyewe kwa 
wenyewe mara tu baada ya utawala kuchu- 
kuliwa na wote watumiao jasho lao wenyewe. 
Ni kwa kuwa na nia thabiti itegemeayo faha- 
mu timamu na kwa kutoa juhudi za ng'ang'a- 
nivu tu, ndiyo binadamu wanaweza kuandaa 
hali kama hizo za kupeleka mbele maendeleo 
yao na kuwa wajenzi halisi wa mfumo wa 
kijamii wa aina mpya. 

Je, chanzo cha nguvu hiyo ya ujenzi ya 
umma wa wananchi kiko wapi? Ikoje thamani 
na natija ya imani hizo mpya za usawa na 
uhuru zenye kuwaongoza wananchi katika ji- 
tihada zao za kujenga jamii mpya, na kwa 
hivyo, zenye kutokezea kuwa ni nguvu moja- 
wapo ya ujenzi huo? Jinsi gani uchangamsha- 
ji wa kazi usiokuwa wa vifaa unavyosaidia 


9 





katika uzalishaji wa vifaa? Zikoje asili za 
mtindo mpya wa hulka na fahamu ya umma wa 
wananchi, aina mpya za juhudi zao za kusa- 
nii na uwezo wao wa kazi kwa jumla? Kuna 
maswali mengine mengi kama hayo yahusi- 
kayo na mwendo wa ujenzi wa jamu mpya. 
Na yaliyo muhimu zaidi kati yao ni: Wajenzi 
wa usoshalisti wakoje? Wananchi waliou- 
shinda utawala wa rasilmali, walioiondosha 
miliki ya kibinafsi ya nyenzo za uzalishaji 
mali na kukabidhi utajiri wote wa nchini mwao 
mikononi mwa jamii yote, wanabidi kuwa 
na tabia gani? Vipi inavyowapasa kuendesha 
uchumi baada ya kwisha kujipatia haki ya 
kumiliki yote yale yaliyomo nchini mwao? 
Kwani kwa wananchi waliofanya mapinduzi 
ya kisoshalisti huchukua muda mrefu kuya- 
zoelea mastakimu yao mapya ya kuwa wami- 
likaji wakuu na wa pekee wa utajiri wao 
wote wa kijamii, kuyazoelea kiuchumi na 
kisiasa hata, natuseme, kisaikolojia, yaani 
kwa kupata na kukuza mwamko na mwenendo 
wa kijamaa. 

Katika kuzoea huko pia kuna mengi ya 
pamoja baina ya wajenzi wale wa mwanzoni 
wa Dola la Kisovieti katika Urusi, na wa- 
KAA wa sasa kwa ajili ya ujenzi wa 
TAWA mi ia wa aina mpya huko Afrika, 
k i ermika ya Kilatini. Bila ya shaka, 
mae Wa ya al mapema kidogo, za 
Wa za zinatofautiana kwa ma- 
zingwa ya kihistoria, ya kijamii n ki 
chumi ya mapigano ya kuani 
binadamu, lakini ; la ukombozi wa 
li . , ni matatizo makali mbali mba- 

yanayowakabili wajenzi wa jamii mpya, 
do 


natuseme, huko Afrika, yanafanana sana na 
yale yaliyowakuta wajenzi wa Jamhuri changa 
ya Kisovieti ambao kila mmoja miongoni 
mwao ilimbidi kujikaza kwa nguvu zake zote 
ili kuuhami usoshalisti kutokana na maadui 
na kujenga viwanda vipya, kulia ardhi na 
kusoma, kujifunza maarifa ya utamaduni wa 
ulimwengu na kuitumikia kwa uaminifu azma 
ya usoshalisti. 


Sura ya Kwanza... 
Chama cha Kikomunisti | 
Chaongoza Mapambano ya Kuania 
Ujenzi wa Usoshalisti 


Ujenzi wa dola la kisoshalisti la mwanzo 
duniani, yaani Muungano wa Jamhuri za Kiso- 
vieti za Kisoshalisti (MJKK au USSR), uli- 
kuwa ndio utekelezwaji wa kimatendo wa 
maongozi ya Marz na Lenin. Kama matokeo ya 
Mapinduzi ya Oktoba 1917, tabaka la wafa- 
nyakazi la Urusi lililotegemea uungaji mkono 
wa umma wote wa watu watumiao jasho lao 
wenyewe, na hasa wakulima masikini, lili- 
geuka kuwa tabaka lenye enzi ya juu nchini 
humo, ilhali jeshi lake lililoiongoza mapi- 
ganoni, yaani Chama cha Kikomunisti, kikawa 
ndicho chama kitawalacho katika dola hilo 
la kisoshalisti la mwanzo la wafanyakazi na 
wakulima. 

Waanzilishi wa nadharia ya mafunzo ya 
Marzism walitoa hoja za kuthibitisha kwa 
ukamilifu kuwapo kwa mwambatano usiovun- 
jika wa Chama cha Kikomunisti kama jeshi 
liongozalo tabaka la wafanyakazi, pamoja 
na tabaka hilo lote. Wafuasi wa mafunzo 
hayo wanasisitiza kwamba nguvu kubwa wa- 
inatokana na huko 
dharia ya kisayansi 
waziwazi mazingira, 
na matokeo ya. hara- 
Hayo ndiyo yanayoa- 
zaidi la Wakomunisti: 





kusambaza nadharia ya kimapinduzi miongoni 
mwa umma wa wananchi, kuwaelezea watu 
watumiao jasho lao wenyewe kanuni za 
maendeleo ya kijamii na nguvu ziongozazo 
maendeleo hayo, pamoja na kuwafahamisha 
vilivyo siasa ya Chama ya kuania utekelez- 
waji wa malengo yake ya hatimaye. Kuwa 
na ujuzi wa nadharia ya kimapinduzi ni 
shuruti la lazima kwa umma wa watu watu- 
miao jasho lao wenyewe, kujenga jamii 
mpya kwa fahamu timamu. Ni tabaka hilo tu 
lililofahamu vilivyo maongozi ya kuubadi- 
lisha ulimwengu, yaani tabaka lililounga- 
na juu ya msingi madhubuti wa kiitikadi 
na kutambua kwa ukamilifu malengo, maju- 
kumu na azma ya mapigano yake, ndilo 
linalokuwa ni nguvu halisi ya kimapin- 
duzi. 

Kuungana kwa umma mkubwa wa wananchi 
pamoja na Chama ni shuruti la lazima kwa 
kujitwalia utawala kwa umma huo kama ma- 
tokeo ya mapigano ya kimapinduzi. Lakini 
si kwa hayo tu, kwani ujenzi wa jamii ya 
kisoshalisti pia unahitajia, tena kwa kiasi 
kikubwa zaidi, umoja na ushujaa, ushupavu 
na mwamko wa wananchi wote. Ni kwa sa- 
babu hiyo ndiyo kiongozi adhimu wa tabaka 
la wafanyakazi la Urusi, Vladimir Ilyich 
Lenin, alikuwa akisisitiza mara nyingi kwam- 
ba lengo la kuiratibisha jamii upya juu ya 
msingi wa kisoshalisti ni gumu kuliko lile 
la kujinyakulia madaraka ya kisiasa. Na kwa 
wananchi wa Kisovieti lengo hilo lilikuwa 
hata ni gumu zaidi, kwani wao walikuwa ni 
wa mwanzo katika historia kuja kulishughuli- 


13 


kia, “Sisi, Chama cha Mabolsheviki",' 
VI. Lenin aliandika, “tumeshaiyakinishia 
Urusi. Tumeshaiteka kwa matajiri na aa 
nyaji na kuwapa masikini na Kaa ia 
jasho lao wenyewe. Sasa inatubidi HO Bo- 
za Urusi”. Lenin alifahamisha kwamba baada 
ya kwisha kugeuka kuwa ni chama kitawala- 
cho, Chama cha Kikomunisti lazima pia kiwe 
ni nguvu ya kuongoza katika ujenzi wa uchu- 
mi wa kisoshalisti na mahusiano ya kijamii 
ya kisoshalisti. ; ; 
Chama cha Kikomunisti cha Urusi ndicho 
chama cha tabaka la wafanyakazi kilicho- 
tokezea kuwa ni cha mwanzo katika historia 
kupata madaraka ya kuongoza utawala wa 
nchini. Chama hicho kilichukua jukumu. la 
uongozi kwenye mfumo wa udikteta (utawala 
wa kisiasa wa pekee) wa tabaka la wafanya- 
kazi ulioundwa nchini Urusi kama matokeo ya 
Mapinduzi ya Oktoba; kwa kupitia katika 
Masovieti (jina la vyombo vya utawala wa 
Kisovieti) ya wajumbe wa wafanyakazi, wa- 
kulima na maaskari, pamoja na jumuiya mbali 
mbali za kijamii, mkiwemo vyama vya wafa- 
nyakazi, vijana na wanawake, Chama hicho 
kilibidi kuongoza umma mkubwa wa wana- 





1 . . . . 
“Hivyo ndivyo Wakomunisti wa Urusi 


A c walivyokuwa 
twa mwanzoni. Jina lao hilo y 


Nwongozo wa kimapinduzi wa V.I. Lenin 


KAA Sbolshinstwo, na hii 
> mabolsheviki”). wa kura, ilha- 
wao walibaki. na uchache (kwa Kirusi, 


WA DA Mkwa. “hivyo, wakaitwa 





nchi katika jitihada zao za kujenga usosha- 
listi katika nchi hiyo iliyo kubwa sana, 
ambayo ilikuwa imeharibiwa na kunyongonye- 
zwa vibaya na vita. 

Wakomunisti kama wananchi wenye fahamu 
timamu zaidi walitambua waziwazi ugumu na 
ukuu wa malengo ya jamii changa ya Kisovie- 
tu, na kujibidisha kwenda kuongoza ujenzi 
wa mfumo wa kisoshalisti katika sehemu 
mkubwa na zenye taabu zaidi za kazi hiyo. 
Wakomunisti walikuwa lazima waonyeshe 
mfano wa kupigiwa kwa mamilioni ya wana- 
nchi katika jitihada za kukuza mwamko, bidii 
na juhudi miongoni mwa umma huo. Katika 
nchi hiyo iliyokuwa imepigwa na njaa na uha- 
ribifu, na ambayo pato la mtu mmoja mmoja 
mnamo siku zile halikuzidi dola 30 kwa mwa- 
ka, kulibidi kujenga dola la Kisovieti, kuunda 
chombo kipya cha serikali, kuimarisha uta- 
wala wa kisiasa wa pekee wa tabaka la wafa- 
nyakazi pamoja na kutilia nguvu msingi wa 
kijamii wa utawala huo, yaani muungano wa 
tabaka la wafanyakazi na wakulima watumiao 
jasho lao wenyewe; pia kulibidi kuanzisha uta- 
ratibu wa kuyahami mafanikio ya mapinduzi 
kutokana na hujuma za maadui wa nje, na ku- 
fanya mageuzi ya kisoshalisti ya hima zaidi ka- 
tika uchumi, jamii, utamaduni na itikadi. 

Mapinduzi ya kisoshalisti yalipelekea si 
kama katika uanzishaji wa mfumo mpya wa 
kijamii tu, lakini pia katika uchomozaji wa 
mwananchi mwenye tabia mpya za kishakh- 
sia, yaani mpiganaji mshupavu dhidi ya 
unyonyaji na ukandamizi, mjenzi halisi 
mwenye kulishughulikia lengo kuu la kuunda 


15 


mfumo wa kiadilifu zaidi wa kisoshalisti. 
Na kama V.I. Lenin alivyofundisha, mwendo 
huo wa kujenga jamii mpya kwa mtindo wa 
kusanii hautenganiki na ule wa kukuza mwam- 
ko wa kisiasa miongoni mwa umma wa wa- 
nanchi. Kwa hivyo, tangu siku za mwanzo 
kabisa za Mapinduzi ya Kisoshalisti, Cha- 
ma cha Kikomunisti kilijitwalia jukumu la 
kuadilisha mwananchi kuwa na tabia mpya 
za kishakhsia, kama vile, moyo wa kupenda 
kujishughulisha na kazi zozote zile kwa 
mtindo wa kusanii, mwamko wa kisiasa wa 
daraja ya juu utegemeao nadharia ya kimaen- 
deleo zaidi kuhusu ulimwengu, na ari ya 
kushiriki vilivyo katika maisha ya kijamii. Na 
kila wananchi wa Kisovieti walivyozidi 
kusonga mbele katika ujenzi wa mfumo wa 
kisoshalisti, ndivyo walivyozidi kuhitajiwa 
kuwa na tabia hizo za aina mpya. 

V.I. Lenin aliamini sana nguvu za usanii na 
uundaji za wananchi wa Kisovieti na muunga- 
no wao usiovunjika pamoja na Chama cha Ki- 
komunisti katika kulitumikia lengo hilo gumu 
na adhimu la kujenga usoshalisti. Alikuwa he- 
shi kusisitiza kwamba jeshi la mbele la um- 
ma mkubwa wa wananchi, yaani chama cha ki- 
siasa cha tabaka la wafanyakazi, na liwe 
mapinduzi zaidi, ni 
By kanda. VIWA huo. Kuhusika na 

; v.. ya mbele yaliyo 


aali zaidi huwakilisha fahamu, nia, hamasa 
Na njozi za makumi 


ib 


hamasa na njozi za makumi ya mamilioni ya 
watu ambao mwendo wao unahimizwa kwa 
mapigano makali zaidi ya kitabaka”. 

VI. Lenin alisisitiza kwamba ni kuto- 
kana na kuungana daima pamoja na umma wa 
wananchi, kuujaza ari na kuuelekeza mwendo 
wake wa kusonga mbele, ndiyo Chama kina- 
jitwalia jukumu hilo la uongozi. Lakini 
mwundaji hasa wa historia si yeyote mwin- 
gine, isipokuwa umma huo nafsi yake. Na 
nguvu halisi pekee 'inayoshurutisha kufa- 
nyika kwa mageuzi ya mfumo wa kijamii si 
yoyote nyingine, isipokuwa ari na juhudi za 
kimapinduzi za umma mkubwa wa wananchi. 
Hii ndiyo sababu kwa nini V.I. Lenin ali- 
zipima sifa za Chama si kwa mujibu wa tabia 
zake zenyewe, bali kwa mujibu wa mkabala 
wake kuhusu nguvu hiyo iundayo na iamuayo 
historia, yaani umma wa watu watumiao jasho 
lao wenyewe. Nguvu ya Chama inategemea 
jinsi kinavyofanikiwa katika kueneza msha- 
washa wake wa kiitikadi na kutoa mifano ya 
kupigiwa kwa umma wa wananchi. Kuhusika 
na hayo, V.I. Lenin alisema: “Tunatarajiwa 
kuhakikisha ukweli wa itikadi yetu kwa kutoa 
mfano halisi: lazima tuonyeshe mfano huo kwa 
umma wa wananchi wasiokuwa wanachama”. 


1. Chama Chaongoza 
Mwendo wa Kuwajibiza Maadui 
wa Utawala wa Kisovieti 


Kipindi cha Kuishi kwa amani kwa wana- 
nchi wa Kisovieti kilichopatikana kutokana 
na juhudi —za—serikali 





2-488 ; 
; 


nyika kwa Mapinduzi ya Aa wa 
siri.) kilikuwa RUDI” aa a Jamhuri 
no ya amani yaliyotwa saini na jam j 

Kisovieti na Ujerumani pamoja na waitifa- 
JA | hayakulingana 
ki wake mnamo Machi 1918, hay ng 
na mipango ya mabeberu wa Entente (jina la 
muungano wa kijeshi wa Urusi, Uingereza, 
Ufaransa na nchi nyinginezo uliopambana na 
Ujerumani na washiriki wake mnamo wakati 
wa Vita vya Kwanza vya Dunia. - Mfasiri.) 
ambao walikusudia kulikaba roho Dola hilo 
changa la Kisovieti kwa mikono ya wapenda 
vita wa Kijerumani. Hiyo ndiyo sababu kwa 
nini wakuu wa Entente wakafumua vita vya 
kuivamia Urusi kwa majeshi yao wenyewe, 
huku wakinuia kuwasaidia wapingaji mapin- 
duzi wa ndani katika jitihada zao za kupin- 
dua Utawala wa Kisovieti, na wakati huo huo, 
kujibakulia wenyewe sehemu mbali mbali za 
Urusi zenye vyanzo vya maliasili. 

Uvamizi huo wa mabeberu wa Kimarekani, 
Kungereza, Kifaransa na Kijapani ulian- 
za mnamo mwanzoni mwa 1918 na kuwawe- 
zesha wapingaji mapinduzi wa ndani kuku- 
sanyisha tena nguvu zao na kuinuka dhidi 
ya utawala wa wafanyakazi na wakulima wa 
Urusi. Hiyo ilikuwa ndiyo sababu “kuu ya 
ufumukaji wa Vita vya Nchini (1918-1920) 
nchini humo. 

Chini ya hali ya taabu mno ya vita hivyo 
ambavyo Jamhuri ya Kisovieti ilish ; j- 
wa na mabeberu na wapingaji vi Ishurutishi- 
AA aa aha gaji mapinduzi wa 

AA pana Na Miti kikakabiliwa 
“ Jazimika kura AR Nchi ya Kisovieti ili- 
Ki II upya maisha yake kwa 
Is 


kulingana na hali ya kivita na haja ya kuu- 
hami uhuru wake. Ni kwa kujikaza kwa nguvu 
zao zote tu na kutumia vifaa na mali za 
kitaifa kwa ukamilifu, ndiyo wananchi wa 
Kisovieti waliweza kufanikiwa katika kuu- 
jibiza uvamizi huo wa maadui zao. Kutokana 
na shauri la V.I. Lenin, Kamati Kuu ya 
Chama ilipitisha azimio: “Kutambua Watani 
Wetu wa Kisoshalisti Kuwamo Hatarini”. 
Wito wa “Kushinda au Kufa” ukawa ndio 
mwongozo mkuu wa Chama na Taifa katika 
mapigano hayo dhidi ya maadui. 

Akiainisha umuhimu mkubwa wa nia ya wa- 
nanchi, V.I. Lenin alisema: “Kwa kuzingatia 
nguvu zetu za vifaa kuhusika na mambo ya 
kiuchumi na ya kijeshi, sisi ni dhaifu ka- 
bisa, lakini kwa kuangalia nia yetu—kama, 
kwa hakika, tukiichukulia si kwa maana ya 
isimu tupu ya tabia ya kirohoni, bali kwa 
maana lifanyayo kuwa ni kipimio cha mlin- 
gano wa nguvu halisi za matabaka yote ka- 
tika nchi zozote zile—basi, tuna nguvu 
nyingi kupita wote”. Wapi palipotokezea 
nia hiyo thabiti iliyouwezesha umma wa wa- 
fanyakazi na wakulima wa Kisovieti kuliha- 
mi dola lao wakati wa Vita vya Nchini kwa 
kuonyesha ushujaa na ukakamavu mkubwa 
usiopata na usioweza kuwa na kifani kati- 
ka vita vyovyote vile miongoni mwa nchi 
za kibepari? 

Kuhusika na hayo, inapasa tusisitize kabla 
ya lolote kwamba hatua za mwanzo kabisa za 
Utawala wa Kisovieti pamoja na amri zake 
za kisheria za mwanzoni za kuondosha miliki 
ya kibinafsi ya nyenzo za uzalishaji mali, 


2” ja 





kukomesha unyonyaji wa mtu kwa Kamu; mwen: 
ziwe. kutaifisha nyenzo za YAP zA 
kuzalishia mali, kuwagawia ardhi wakulima, 
kuitoa nchi katika vita vya kibeberu na kuon- 
dosha hali ya kukandamizana kwa mataifa ya 
nchini kote, ziliufahamisha umma mkubwa 
wa wananchi kwamba utawala wa Kisovieti 
ndio utawala WAO wenyewe, na kwa hivyo, 
inawabidi kuuhami mpaka tone la mwisho la 
damu yao. ; ; 

Mabadiliko ya kimapinduzi katika uchumi, 
jamii na siasa yalikuwa na ushawishi mkub- 
wa sana katika kukuza fahamu, mwamko wa 
kisiasa na bidii za kazi miongoni mwa wa- 
nanchi wa Kisovieti. Lakini jambo muhimu 
zaidi katika upande huo lilikuwa ni kudumi- 
sha ari na hamasa hiyo ya umma iliyojizukia 
wenyewe kwa wenyewe, kuitegemeza juu ya 
fahamu timamu na kwa hivyo kueneza zaidi na 
zaidi mwamko wa kisiasa miongoni mwa 


umma huo mkubwa wa watu watumiao jasho 
lao wenyewe. 


Jukumu hilo la kihistoria la kuu 
ma wa mamilioni ya watu watumiao jasho 
lao wenyewe, ambao ulikuwa ukikandamizwa 
na kunyanyaswa na ubepari hapo kabla, 


geuza UM- 


kuja kuwa umoja wa wananchi wen | 
Aa usoshalisti kwa MAA AA 
WA wwa. na Jjeshi.la mbele la kisiasa la 
KA ? wafanyakazi, yaani Chama cha 
KA ya Ari na jasara ya umma huo 
PL uko kushiriki kwake katika 
za kimapinduzi, “iliwezesha kupi- 
AI WW zo tu katika mwendo wa 
moja wa jamii ya Kisovieti ya 


Na 


kisoshalisti. Ili kupiga hatua ya pili katika 
mwendo huo, ilibidi kutumia ari na jasara 
hiyo kwa ajili ya kujenga maisha mapya. 
Jukumu muhimu zaidi lililowakabili wana- 
nchi wa Kisovieti mnamo nyakati zile Jili- 
kuwa ni kuushikilia utawala waliojitwalia 
kama matokeo ya mapinduzi ya Oktoba 
1917. Mapema hata mnamo kipindi cha mwan- 
zoni cha mapinduzi hayo, Lenin alitabiri 
kwamba umma wa wananchi hautaishiwa 
kamwe na nguvu, ushujaa na moyo wa kuji- 
sabilia katika kuyahami mapinduzi na kuvuka 
shida zozote zile zitakazokutikana katika 
njia ya kusonga mbele kwa utawala wa Kiso- 
vieti. Punde baada ya kufanyika kwa mapin- 
duzi' hayo vya 'Oktoba 1917,4V.I. Lenin “ali 
andika: “Ushindi hautakosa kuwaendea 
wananchi wenye kunyonywa na kukandamiz- 
wa, kwani wana nguvu tele zitokanazo na 
kanuni zenyewe za maendeleo, zitokanazo na 
wingi na ukubwa wa umati wao wenyewe, 
zitokanazo na vyanzo visivyomalizika kamwe 
vya uwezo wao wote wa kujisabilia, kushi- 
kilia imani, kupendelea uaminifu, kusonga 
mbele kwa kasi na kujizindulia kwa ajili ya 
kujenga maisha mapya, tena akiba hiyo 
yote iliyo kubwa sana ya bidii na vipawa ya 
hao waitwao “watu wa kawaida', wafanyaka- 
zi na wakulima. Ushindi utakuwako upande 
wao”. 

Ni katika mapambano hayo ya kulihami 
lengo la mapinduzi na ushindi zake ndiko 
kulikotokezea mwendo wa kuchomoza kwa 
mwananchi mwenye tabia mpya. Wakiingia 
kwenye medani ya Vita vya Nchini, wafanya- 


21 


kazi na wakulima wa Kigoyieri KA wA nyesha 
ushujaa na ustahamilivu usio Uwa; DA AD. 
Wananchi wenzao waliobaki nyuma NIA 
kani, pia walikumbana kishujaa na kazi zao. 
Ili kuweza kuushikilia utawala wao, wa- 
nanchi walikuwa lazima wamtokomeze adui 
huko mpakani, tena kuwashinda mahasimu 
zao wengine wakali sana, kama vile, uhari- 
bifu na njaa, pamoja na kufufua uzalishaji 
mali viwandani. Majukumu hayo yote ya dha- 
rura zaidi yaliambatana kwa pande zote. Na 
mwambatano huo, kama V.I. Lenin alivyoue- 
lezea, ulikuwa ni wa aina ya mtego wa 
shari: kukuza tija ya kazi kulihitajia kwanza 
kujinusuru na njaa, na kujinusuru na njaa 
kulihitajia kwanza kukuza tija ya kazi. 
Kuhusika na hayo, V.I. Lenin aliandika: 
“Inajulikana kwamba hitilafu za aina hiyo 
humalizwa matendoni kwa kuuvunja mtego 
huo wa shari, kugeuza kabisa hisia za umma 
na kwa juhudi za kishujaa za makundi yake 
mbali mbali ambazo si nadra huchukua juku- 
mu kuu katika mgeuko kama huo”. 
| Kwa kulitambua vilivyo jukumu hilo kuu 
a juhudi za kishujaa za makundi mbali 
mbali” ya wananchi, Chama cha Kikomunisti 
Dipiacha safuni mwake makada hodari 
shaji Di aa siasa na itikadi, uende- 
ia vu na uongozi wa Jeshi Jekundu 
(kama Jeshi la USSR lilivyok inai 
AA yokuwa linaitwa 
zina yakati zile. - Mfasiri.). Wakiwa- 
ta wananchi wasio w 
ka R wa anachama kwenda 
Uyahami mafaniki ; - 
gisti “walifuatish 0 ya mapinduzi, Wakomu- 
aa ada mito hiyo kwa kutoa 
: yewe. Walishiriki katika ma- 
28 


pigano makali zaidi dhidi ya maadui wa 
mapinduzi, na kuongoza safu za mbele za 
wananchi katika kufufua uchumi wa Taifa 
na kumpiga vita adui ujinga, njaa na uha- 
ribifu. Mtindo huo wa kutoa mifano yao 
wenyewe katika kazi na mapigano ulisaidia 
sana katika kukuza nia na ari ya wananchi 
pamoja na kuwaadilisha kwa jumla. 

Suala lililokuwa muhimu zaidi mnamo 
kipindi hicho lilihusika na uundaji na 
uimarishaji wa Jeshi la Kisovieti. Kwa 
hivyo, jumuiya za Chama zilianzisha kam- 
peni kubwa ya kuwapeleka mpakani wana- 
chama wao aali zaidi. 

Wakati wa Vita vya Nchini, Kamati Kuu ya 
Chama iliendesha kampeni kadhaa kama hizo 
kwa mapeo ya kitaifa. Kama matokeo yake, 
mnamo 1918-1920, malaki ya wanachama wake 
hodari zaidi walikwenda mpakani, na wengi 
wao walikufa kishujaa katika mapigano 
dhidi ya maadui wa mapinduzi. “Hati ya 
Ukumbusho kwa Mkomunisti wa Mpakani” 
(waliyokuwa wakikabidhiwa wanachama wa 
CKU wakati wa kuingia majeshini. - Mfasi- 
ri.) inasema: “Wakomunisti wanaleta mpa- 
kani mwamko wao wa kikomunisti pamoja 
na kawaida yao ya kuwa wastahamilivu na 
kushikilia kwa uthabiti nidhamu, utaratibu 
wa kimapinduzi na umoja madhubuti. Na kwa 
sasa hayo ndiyo yaliyo muhimu zaidi kwa 
Jeshi letu Jekundu.... Ukiwa mpakani, unawa- 
jibika kuadilisha umma wa maaskari wa 
Jeshi Jekundu. Tena inakubidi kuwa tayari 
kubeba bunduki mkononi mwamo dakika yo- 
yote ile, na kuhakikisha kwa kutoa mfano wa- 


Sai 
, 


ko mwenyewe kwamba Wanaweza 
si kuishi tu kiadilifu, lakini pia : S 
za 
kwa hakika, wakomunisti walitoa mfano 
mkuu wa kujisabilia kwa mapigano ya 
kuania uhuru na furaha ya wananchi. Waliku- 
wako kwenye safu ya mbele ya mashujaa wa 
Mapinduzi ya Oktoba na Vita vya Nchini. 
Kwa mujibu wa hesabu isiyo kamili hata 
kidogo, wanachama takriban elfu 50 wa Cha- 
ma cha Kikomunisti walipoteza roho zao 
katika mapigano dhidi ya maadui wa mapindu- 
zi. Baa 
Vita hivyo dhidi ya wavamizi wa kigeni na 
maadui wa ndani waliotaka kupindua utawa- 
la wa Kisovieti viliendelea kwa miaka mitatu 
mizima. Hatimaye wananchi wakapata ushin- 
di, lakini ushindi huo uligharimu muhanga 
usiosemeka pamoja na kuhitajia kujikaza 
kwa nguvu zote za kivifaa na za kirohoni kwa 
Jamhuri changa ya Kisovieti iliyokuwa inga- 
li bado haijaimarika. Ama kwa dunia ya ki- 
bepari ushindi huo ulionyesha kama kwamba 
Ni muujiza usiosadikika. Wanasiasa wa 
kibwanyenye hawakuweza kuelewa vyanzo 
Ama ui CA kupatikana kwa ushindi huo. 
JR anzo chake kikuu kilikuwa ni ushujaa 
mkwamo mkubwa wa wananchi wa Kisovieti, 
JeShi, wafanyakazi na waku- 


a, Mbio Ulilitambua waziwazi lengo 
a Jitihada zake za ku i 


mikuu ya Wakomunisti, kama vile, katika 
kupigana kiume na kuwa tayari kujitolea 
muhanga kwa ajili ya kuwashinda maadui 
wa mutawala wa Kisovieti, halikadhalika 
kutumia nguvu na uwezo wao wote katika 
kujishughulisha na kazi za viwanda, maka- 
rakana, uchukuzi, n.k., na kuwa na imani 
isiyovunjika juu ya ushindi wa hatimaye wa 
lengo la usoshalisti. 

Akielezea sababu za ushindi huo wa wana- 
nchi wa Kisovieti wakati wa Vita vya Nchi- 
ni, V.I. Lenin alisisitiza: “Na kutokana na 
jambo hilo tu kwamba Chama kilikuwa macho 
daima na kufuata nidhamu kwa uthabiti zaidi, 
tena kwamba hadhi yake iliambata vilivyo 
vyombo na idara zozote zile, na mwito wa 
Kamati Kuu yake kufuatwa kwa pamoja na 
makumi, mamia, maelfu, na hatimaye, na ma- 
milioni ya wananchi, na kwamba muhanga 
usiosemeka ulitolewa—basi, ni kutokana na 
hayo tu ndiyo muujiza uliotokea, uliweza 
kutokea. Na ni kutokana na hayo tu, ndiyo 
tukaweza kupata ushindi pasina kujali kuva- 
miwa na mabeberu wa Entente na wa dunia 
yote kwa mara mbili, kwa mara tatu na kwa 
mara nne”. 

Kwa kutazamia kukurubia mwisho wa Vita 
vya Nchini na uwezekano wa kuingia katika 
ujenzi wa amani, Chama cha Kikomunisti 
kiliwaita wananchi wa Kisovieti kuelekeza 
nguvu zao zote katika mapambano ya kuania 
kufufuliwa kwa uchumi wa nchini. Mnamo 
kipindi hicho cha shida na taabu mno, Cha- 
ma kilipitisha Mpango wake mpya (wa Pili. - 
Mfasiri.) ambao ulilengewa katika ujenzi 


25 


wa usoshalisti, pamoja na kutoa mwongozo 
wa kuanzisha muungano madhubuti wa wafa- 
nyakazi na umma mkubwa wa wakulima kwa 
ajili ya kufufua uchumi na kujenga misingi 
ya mfumo wa kisoshalisti, halikadhalika 
kiliainisha mapeo na mielekeo ya mpango 
mzima wa maendeleo ya uchumi wa Taifa, na 
kuanza kutengeneza rasimu ya usambazaji 
umeme nchini. 


2. Kuingia Katika Ujenzi wa Amani 


Baada ya kupata ushindi dhidi ya nguvu 
za pamoja za ubeberu wa dunia na maadui wa 
mapinduzi wa ndani, tabaka la wafanyakazi 
na watu wote watumiao jasho lao wenyewe 
katika Jamhuri ya Kisovieti ya Urusi, wa- 
kiongozwa na Chama chao cha Kikomunisti, 
wakapania kujenga jamii ya kisoshalisti, na 
hilo likawa ni jukumu lao muhimu zaidi. 

Mwendo wa ukiukaji wa nchi kutoka katika 


) Ililazimu 
hi kwa kujishughu- 
Aa Pya; kwa kuwa kama 
AA Aa umma 


Vita vya Nchini, ndipo maandalio hayo yali- 
poanza, huku Chama na Serikali zikijitahidi 
kuufahamisha umma kwamba mafanikio ya 
ujenzi wa usoshalisti yanategemea kabla ya 
lolote juu ya uzidishaji wa tija ya kazi yake 
pamoja na kiwango cha matengenezo na 
nidhamu miongoni mwake. 

Sambamba na juhudi zake za kuwashajiisha 
wafanyakazi na wakulima katika mapambano 
ya kuitoa nchi katika hali ya uharibifu wa 
kiuchumi na kujenga misingi ya awali kabisa 
ya ustawishaji wa shughuli za viwanda na 
kilimo, Chama cha Kikomunisti kiliwafafa- 
nulia mapeo makuu ya hatimaye ya ujenzi wa 
maisha mapya katika nchi yao mpaka igeuke 
kuwa ni dola madhubuti la kisoshalisti li- 
liloendelea sana kwa kila upande. 

Jukumu la kuongoza katika ujenzi wa 
uchumi wa kisoshalisti nchini Urusi  lili- 
timizwa na tabaka la wafanyakazi, ingawa 
lilikuwa bado halijatwaa sehemu kubwa ya 
wingi wa wakazi. Kwa mfano, mnamo mwan- 
zoni mwa 1921 miongoni mwa wakazi milioni 
134.4 wa nchi hiyo kulikuwa na watu milioni 
1.4 tu walioajiriwa katika shughuli za vi- 
wanda. 

Hata hivyo, tabaka la wafanyakazi liliku- 
wa limeshapata maarifa mengi ya kuongoza 
maendeleo ya kisiasa na ya kiuchumi ya 
Taifa. Sehemu kubwa zaidi ya tabaka hilo 
ilikuwa na imani thabiti juu ya lengo kuu 
la mapinduzi ya kisoshalisti na ushindi wa- 
ke wa hatimaye, huku ikipania kujenga 
maisha mapya pasina kujali hiyo hali ya 
kukatisha tamaa ya uharibifu mkubwa wa 


27 


shughuli za viwanda nchini, aa 
Waitifaki wa tabaka la watanyakazi wali- 
kuwa ni wakulima watumiao jasho lao 
wenyewe, ambao walihesabika kuwa ndio 
wengi zaidi miongoni mwa wakazi wa Urusi. 
Mnamo miaka ya mwanzoni ya utawala wa 
Kisovieti, mpangiko wa umma huo wa waku- 
lima ulibadilika sana. Uondoshwaji wa mi- 
liki ya ardhi ya makabaila, utaifishaji wa 
ardhi na utoaji wa sehemu yake kubwa 
zaidi kupewa wakulima waitumie bila” ya 
malipo, utwaaji wa nyenzo za uzalishaji 
mali kutoka kwa makabaila na baadhi ya 
makulak (mabwanyenye wa vijijini) na 
kuzikabidhi mikononi mwa wakulima masiki- 
ni—yote hayo yalipelekea katika ukuaji 
wa wakulima wenye hali na mali ya wastani 
na ugeukaji wake kuja kuwa nguvu kuu ya 
uzalishaji mali vijijini. Mapema hata mnamo 
kikiwategemea mafu- 
na kutekeleza moja kwa 
ganisha vilivyo tabaka la 
na wakulima wenye hali 
Chama cha Kikomunisti 
4 mradi wake wa kui- 


nisha wafanya- 
na milele”. Wasi Urusi iiikwasiikamilifu 
y Hizo zilikuwa 
ZoanMa zaidi 
wa Taifa, jambo 


Duka nguvu za kitabaka 
Ustawishwa . kwa” uchumi 


ambalo lilingana kikami- 
28 


lifu na maslahi yao muhimu. 

Mapambano ya wananchi kwa ajili ya kuira- 
tibisha jamii juu ya msingi wa kisoshalisti 
yaliongozwa na Chama cha Kikomunisti. Mna- 
mo mwanzoni mwa 1921 Chama hicho kili- 
kuwa kimeshapata nguvu nyingi na kuhesabi- 
ka kuwa na wanachama zaidi ya elfu 730. 
Wakomunisti takriban elfu 350 walikuwa wa- 
nafanya kazi mijini, kiasi cha laki mbili— 
vijijini, na zaidi ya elfu 160 kuwamo katika 
huduma ya kijeshi. 

Katika shughuli zake zote za ujenzi wa 
mfumo wa kisoshalisti, Chama cha Kikomu- 
nisti cha Urusi kiliongozwa na fikira itoka- 
nayo na mafunzo ya Mars na Lenin ya kuwa 
umma wa wananchi ndio unaochukua muhimu 
zaidi katika ujenzi huo. Lengo la kuanzi- 
sha jamii ya kisoshalisti linategemea kabla 
ya lolote nguvu, ari na akili ya umma wa 
wananchi. Kwa kuzingatia yote hayo, Chama 
cha Kikomunisti kiliwainua mamilioni ya 
wananchi wa Kisovieti kwa ajili ya kute- 
keleza majukumu makuu ya ujenzi wa usosha- 
listi, kilitilia nguvu muungano wa tabaka 
la wafanyakazi na wakulima, na kuanzisha 
ushirika wa kidugu wa mataifa na makabila 
yote ya nchini. 

V.I. Lenin alifundisha kwamba shughuli 
za Chama, vyombo vya serikali na vya uchumi 
zinaweza kufanikiwa pindi tu zikiungwa 
mkono na umma mkubwa wa wananchi, na 
kwamba juhudi za kusanii za umma huo ndiyo 
nguvu muhimu zaidi ya kufanikisha ujenzi 
wa jamii ya aina mpya. Kuhusika na hayo, 
aliandika: “...Kila ugeuzi tunaotaka kuufa- 


29 


nya ukiwa ni wa kupenya ndani EA AUA 
unavyozidi kuhitajia kuwekewa nadhari na 
kushughulikiwa kwa fahamu timamu, na ndi- 
vyo vivyo hivyo unavyoongezeka umuhimu wa 
kuwayakinishia haja hiyo mamilioni na maku- 
mi ya mamilioni mengine mengi ya wananchi ; 
Hiyo ndiyo sababu kwa nini Chama cha Kiko- 
munisti kilitoa nguvu nyingi na kuweka 
uangalifu mkubwa sana katika kuvishughuli- 
kia vyombo na manzili za kiserikali pamoja 
na jumuiya za kijamii, mkiwemo Masovieti, 
vyama vya wafanyakazi, umoja wa vijana wa 
kikomunisti (Komsomol), vyama vya ushiri- 
ka, n.k., na kuvitumia kwa ajili ya kuwa- 
jumuisha wafanyakazi na wakulima waje 
kushiriki vilivyo katika ujenzi wa usosha- 
listi. 

Mnamo mwishoni mwa 1990 na katika 1921, 
Chama cha Kikomunisti cha Urusi kiliongoza 


WA mma mkubwa! Huu 

waa SA hua Wa Mkutano wa 10 wa 
AA Aa kupaza uya uchumi 
yA aa aa aba PA Moja kwa moja na haja 


za Masovieti pamoja na 
30 


vyombo vingine vya umma mkubwa, jambo 
ambalo kwa upande mmoja lilikusudia kuen- 
delezwa na kukamilishwa kwa mfumo we- 
nyewe wa vyombo kama hivyo, na kwa upande 
mwingine, . kuhitajia upanuliwaji  usiosita 
wa mwendo wa kuushirikisha kimatendo 
umma mkubwa wa wananchi katika jitihada 
za kujenga usoshalisti. Kwa hivyo, Maso- 
vieti, vyama vya wafanyakazi, Umoja wa 
Vijana wa Kikomunisti (Komsomol), vyama 
vya wanawake, n.k., vilitegemewa kugeuka 
kuwa vyombo halisi vya kuuadilisha umma 
mkubwa kwa mujibu wa imani za kikomunisti. 

Kama tulivyokwisha eleza kabla, ujenzi 
wa usoshalisti nchini Urusi ulitegemea kab- 
la ya lolote juhudi nyingi za kusanii na za 
fahamu timamu za umma wa mamilioni mengi 
ya wafanyakazi na wakulima. Kwa hivyo, ili- 
kuwa ni jambo muhimu sana kufanya kila 
iyumkinikavyo ili kuuvutia umma huo kuja 
kushiriki vilivyo katika ujenzi wa usoshalis- 
ti, na kabla ya lolote, kwa kupitia kwenye 
Masovieti. Kuhusika na hayo, mkazo mkubwa 
zaidi ukabidi kuwekwa juu ya ukamilishaji 
wa mbinu na njia za kazi za vyombo hivyo 
vya utawala juu ya msingi wa kuendelezwa 
zaidi kwa udemokrasi wa Kisovieti. 

Sheria muhimu mbali mbali zilizopitishwa 
mwanzoni mwa 1922 zilitilia nguvu mastaki- 
mu ya kisheria ya Masovieti ya mitaani pamo- 
ja na kufafanua zaidi haki na mawajibiko yao 
makuu. Isitoshe, Chama na Serikali zilichu- 
kua hatua nyingine zilizopelekea katika 
ukuzwaji wa bidii za Masovieti, uimarikaji 
wa taratibu zao za kimatengenezo na mahu- 


31 


siano yao pamoja na wafanyakazi wa mijini 
7 . . 
Sasha cha Kikomunisti na Serikali ya Kiso- 
vieti zilikuwa hazishi kuyashughulikia masua- 
la ya kuendeleza na kuimarisha mamlaka ya 
kiserikali ya sehemu zote za kitaifa za nchi- 
ni. Uzorotaji mkubwa wa kisiasa na wa kiu- 
tamaduni uliowaandama watu watumiao jasho 
lao wenyewe katika sehemu kama hizo, ka- 
dhalika ushirikina wa kidini na wa aina nyingi- 
ne ulioshika mizizi sana kati yao—yote hayo 
yalishurutisha kuwa na makini na hadhari 
zaidi katika ufanyaji wa mageuzi wa kijamii 
kwenye pande hizo za nchini, na kuweka mka- 
zo zaidi juu ya uadilishaji na ujumuishaji wa 
umma huo. Ilibidi kuzingatia vilivyo mitin- 
do ya maisha, mila na desturi za mataifa na 
makabila hayo yasiyokuwa ya Kirusi. Na kwa 
kuwa baadhi yao (kama vile, Waturkmen, Wa- 
kirghiz na makabila mengine mbali mbali) 
yalikuwa yangali bado yanashikilia mtindo 
wa kuhamahama huku na huko, basi kwa 
hivyo, kila moja kati yao: lilipatiwa na- 
aa Wa YA maisha yake. 

wa Kisovieti na ka wa SA 
Kisovieti kwa jumla nai zam demokrasi "ya 

, zilisaidia sana katika 


WA KWa mkubwa wa wafanyakazi na 
mkono v Ja hama; kuja kuviunga 
AA hi Kan, Ivyo na kushirikiana navyo ki- 
arifa ya DM lokeo yake, juhudi na ma- 
wa kawaida yali Uo wa mamilioni ya wananchi 
AA yanpata umuhimu mkubwa katika 
majukumu magumu zaidi ya ujen- 
32 


zi wa uchumi wa Taifa. 

Mnamo 1921 vyama vya wafanyakazi katika 
Jamhuri ya Kisovieti vilihesabika kuwa na 
wanachama takriban milioni nane unusu. 
Shabaha kuu iliyowekwa mbele ya vyama vya 
wafanyakazi kwa kulingana na maazimio ya 
Mkutano Mkuu wa 10 wa Chama kwa minta- 
rafu ya jukumu na malengo ya vyama hivyo 
katika ujenzi wa uchumi, ilikuwa ni kutilia 
nguvu umoja wa kimatengenezo na wa kiiti- 
kadi wa wanachama wao na wananchi 
wenzao, pamoja na kuwashirikisha vilivyo 
katika shughuli za vyombo vya utawala wa 
Kisovieti ambao, kama tulivyokwisha 
eleza kabla, ulikuwa na umbo la udikteta 
(utawala wa kisiasa wa kipekee) wa tabaka la 
wafanyakazi. Lililo muhimu zaidi kwa vyama 
vya wafanyakazi likawa ni kukuza bidii na 
ari ya wanachama wao na wananchi wenzao 
kwa ajili ya kuzidisha tija na kuimarisha 
nidhamu ya kazi, tena kuinua kiwango cha 
uenezaji wa maarifa ya elimu na utamaduni 
miongoni mwao pamoja na utaalamu wa kazi 
za kiufundi, kuwafundisha na kuwaadilisha 
wafanyakazi vijana, n.k. Wakati huo huo 
ushirikishaji wa umma mkubwa wa wa- 
fanyakazi katika shughuli za kuratibisha 
kazi na kuongoza uzalishaji mali, uliendelea 
pia kuwa ni mojawapo la majukumu makuu 
ya vyama vya wafanyakazi. 

Katika maazimio yake, Mkutano Mkuu wa 
10 wa Chama ulithibitisha ukweli wa fiki- 
ra ya V.I. Lenin ya kuvikadiria vyama vya 
wafanyakazi kuwa ni mafunzo ya ukomunisti 
kwa wananchi, pamoja na kutilia mkazo 


3-488 33 


kwamba vyama hivyo vitaweza kutekeleza 
majukumu yao pindi tu umma mkubwa wa 
wananchi ukishirikishwa kwa mapeo yote 
yayumkinikayo katika ujenzi wa usoshalisti, 
na kuadilishwa kuwa na tabia za kikomunis- 
Aa Wakati huo huo, Chama cha Kikomunisti 
kiliweka nadhari kubwa juu ya Komsomol 
(Umoja wa Vijana wa Kikomunisti ambao uli- 
kuwa na wanachama zaidi ya laki nne) kama 
mwenezaji wa ushawishi wa Chama miongoni 
mwa vijana kizazi kichanga. Mwendo wa 
ukiukaji kutoka katika hali ya kivita kuin- 
gia katika ile ya ujenzi wa amani ulikuwa 
ni wa mtataniko sana kwa jumuiya zote 
hizo za kijamii, na hasa kwa Komsomol na 
O kizazi kichanga kwa jumla. Matatizo maka- 
Ji ya kiuchumi wyaliyolikabili Taifa, wyali- 
waathiri sana vijana. Kwa mfano, vijana 
wasiokuwa na maarifa ya kazi maalum wali- 
kuwa ndio wengi zaidi miongoni mwa watu 
- waliopoteza nafasi ya kuajiriwa mnamo 
nyakati hizo. Kukosa kazi kwa vijana kama 
hao kuliandamana pia na kupoteza kwao 
mahusiano na mashina ya Komsomol, pamoja 
ukabiliwa na hatari ya kupotoka kutoka- 
thari ya vibwanyenye uchwara. 
amati Kuu ya Chama ilivyoongeza 
Li ya Komsomol, inaweza kuthibi- 
ambo kwamba mnamo mwaka 
ka Machi 1921 mpaka Machi 
Matengenezo na Sekrete- 
adili masuala 156 ya- 
za jumuiya hiyo 















Kwa kulingana na maongozi ya Chama, Mi- 
kutano Mikuu ya Komsomol ya nyakati zile 
ilikuwa ikipanga hatua halisi za kuwaju- 
muisha vijana wafanyao kazi mijini na viji- 
jini kuja kushiriki vilivyo katika ujenzi 
wa usoshalisti, kwa kufufua na kuendeleza 
shughuli za viwanda, kilimo, uchukuzi na 
sehemu nyingine za uzalishaji mali. Uene- 
zaji wa mwamko wa kisiasa-kiitikadi mion- 
goni mwa vijana uliwekewa mkazo mkubwa 
sana. Wakati huo huo, mashina ya Komsomol 
yalielekezwa katika kuongeza juhudi zao 
vijijini, kuwavutia vijana watokao mion- 
goni mwa koo za wakulima masikini kuingia 
safuni mwa Komsomol, pamoja na kuinua 
kiwango cha maarifa yao ya utamaduni na 
mambo ya siasa. 

Ukiukaji wa nchi kuingia katika ujenzi 
wa uchumi uliandamana na uongezekaji wa 
jukumu la akina mama katika kazi na shu- 
ghuli zote zile za kulitumikia Taifa. Sasa 
baada ya kumalizika vita, V.I. Lenin ali- 


sisitiza, “kushiriki kwa wanawake katika 
shughuli za Chama na Serikali kunapata 
umuhimu mkubwa sana...”. Kampeni ya kuwa- 


shirikisha akina mama katika ujenzi wa 
maisha mapya ikawa ni mojawapo la majuku- 
mu ya hima zaidi ya Chama cha Kikomunisti. 
Wanawake wenye bidii zaidi miongoni mwa 
wanachama wa Chama cha Kikomunisti wali- 
teuliwa kwa kuingia katika Idara za Mambo 
ya Akina Mama zilizokuwako chini ya Kama- 
ti Kuu na kamati za kienyeji za Chama, 
jambo ambabo liliwezesha kuimarisha Idara 
kama hizo na kuinua kiwango cha kazi zao. 


3? . 


Idara ya Mambo ya Akina Mama chini ya 
Kamati Kuu ya CKU ilikuwa inatoa jarida 
Kommunisika (Mkomunisti Mwanamke). 
Mnamo 1922 Idara hiyo hiyo ilianza kutoa 
jarida la umma mkubwa wa akina mama wa 
vijijini, —Krestyanka (Mkulima Mwanamke), 
na baadaye kidogo, jarida la Rabotnitsa 
(Mfanyakazi Mwanamke). Wakati huo huo 
mkazo mkubwa uliwekwa juu ya kampeni ya 
kuwakomboa wanawake watokao miongoni 
mwa mataifa na makabila yote yale ya 
nchini ambayo yalikandamizwa na utawala 
wa mfalme wa Urusi hapo kabla ya Mapin- 
duzi ya Kisoshalisti. 

Ushirikishaji wa kimatendo wa wananchi 
wa Kisovieti katika shughuli za kuongoza 
serikali yao ulihitajia si kama kutangaz- 
wa kwa sheria tu zenye kuwadhaminia haki na 
aina za uhuru, lakini pamoja na hayo, ku- 
wajaza ari ya kujishughulisha na mambo ya 
kisiasa na kuwapo maarifa ya uongozi wa 
serikali. V.. Lenin naye pia alisisitiza 
mara kwa mara kwamba kutangaza sheria tu 
hakutoshi kwa kulitekeleza lengo hilo, 
na kwamba kunahitajika pia kuendesha 
shughuli nyingi za muda mrefu za kuwajumui- 
I sha na kuwaadilisha wananchi pamoja na 

Ya kuwapa maarifa ya mambo ya siasa na utama- 












na utaratibu wote wa serikali yake 
ndwa kwa njia iliyokusudiwa kuwarahi- 
kumi ya mamilioni ya wananchi 
kuongeza juhudi zao za kushiriki 
a tika pande zote za ujenzi wa 


usoshalisti. Kwa hivyo, uundaji, ukuzwa- 
ji na uendelezwaji wa jumuiya za matabaka 
na makundi mbali mbali ya kijamii, kama 
vile, wafanyakazi, wakulima, vijana, wana- 
wake, n.k., ulikuwa ni mojawapo la majukumu 
muhimu zaidi ya Chama cha Kikomunisti na 
Serikali ya Kisovieti tangu siku za mwanzo 
kabisa za kuchomoza kwa dola la kisoshalis- 
ti nchini Urusi. 

Akiyaelezea mastakimu ya Chama, V.I. Le- 
nin alikiita kuwa ni nguvu yenye kuongoza na 
kuelekeza maendeleo ya Nchi ya Kisovieti 
pamoja na jumuiya na manzili zake zote za 
kijamii. Chama cha Kikomunisti kilitimiza 
vilivyo jukumu lake hilo la kuongoza mwen- 
do wa wananchi waliojaa tele ari na juhudi 
za kusanii katika ujenzi wa jamii ya kiso- 
shalisti, kiliwaandaa na kuwaunganisha, 
kilizipa harakati zao tabia ya kushikilia 
nidhamu na kutochelea shida na taabu zozote 
zile njiani mwao, kilikuza na kuelekeza 
ari na juhudi zao hizo katika mapambano 
ya kuania ujenzi wa maisha mapya. Kuhusika 
na hayo, V.I. Lenin alitilia mkazo: “Pasi- 
pokuwa na Chama kilichokomaa na kuimarika 
mapiganoni, Chama kilichopata imani ya wote 
wale walio wanyofu miongoni mwa tabaka ki- 
naloliwakilisha, Chama chenye uwezo wa 
kuzingatia na kuzishawishi vilivyo hisia 
za umma mkubwa wa wananchi, hakuyumki- 
niki kufanikisha mapambano kama hayo”. 

“Matokeo ya miezi ya mwanzoni kabisa ya 
maendeleo ya Nchi ya Kisovieti yalionye- 
Sh. wisiwazi kwamba hakuna nguvu yoyor 
ile iwezayo kuzuia mwendo wake kuelekea 


32 


kwenye usoshalisti. Na ushujaa mkubwa ya 
mamilioni ya wananchi wa Kisovieti BA 
kuwa ndiyo dhamana kuu ya ushindi wao 
wa hatimaye katika mwendo huo. Nguvu kuu 
ya maongozi ya kisoshalisti, imani ya wa- 
nanchi wa Kisovieti juu ya ukweli wa maon- 
gozi hayo, na matangulizi halisi ya uteke- 
lezwaji wake—yote hayo wyaliwajaza ari 
ya kufuata njia nguvu ya muda mrefu ya 
mapambano ya kuania kujenga kwa mfumo wa 
kisoshalisti. Hiyo ilikuwa ndiyo njia ya ku- 
chomoza kwa jamii mpya pamoja na mwana- 
nchi mwenye tabia mpya. 

Majukumu makubwa sana yaliwakabili wa- 
nanchi wa Kisovieti katika njia hiyo, na ute- 
kelezwaji wake ulitegemea kabla ya lolote 
juu ya bidii, ubingwa na nidhamu yao katika 
kazi zozote zile na uendeshaji wa uchumi. 
Hayo kwa upande wake yalihitajia kuinua 
kiwango cha elimu ya kawaida, ya kazi maa- 
lum na ya mambo ya utamaduni. Kwa hivyo, 
jambo muhimu sana likawa ni kuendeleza 
upesi elimu na utamaduni miongoni mwa 
umma mkubwa wa wananchi, kuwafundisha 
kufanya kazi kwa bidii na natija zaidi na 


kuongoza shughuli za viwanda na kilimo 
kwa njia ya kisoshalisti. 





Sura ya Pil. 
Aa - AA AA iya 7 , Ai KI 
Vyanzo vya Tabia ya Kufuata Nidhamu 
kwa Fahamu Timamu 


na Kufanya Kazi Kishujaa 


“Nidhamu na bidii za kazi za daraja ya juu, 
tabia ya kuwa tayari kujisabilia katika shu- 
ghuli zozote zile za kulitumikia Taifa, na 
kuungana vilivyo baina ya wafanyakazi na 
wakulima—haya ndiyo yatakayowawezesha wa- 
tu watumiao jasho lao wenyewe, kujikomboa 
milele kutokana na ukandamizi wa maka- 
baila na mabepari'., V.I.Lenin alitilia mkazo. 
Kiongozi huyo adhimu wa tabaka la wafanya- 
kazi alitambua waziwazi kwamba kukutikana 
kwa kadhia za kuvunjika moyo na kulegea kwa 
matengenezo na nidhamu miongoni mwa wa- 
nanchi walioteseka mno kwa kupigwa na njaa 
na kufikwa na maafa mengine mnamo wakati 
wa vita, ni jambo linalofahamika na hata lisi- 
loepukika. Fikira ya kutarajia utoaji wa dikrii 
(amri ya kisheria) kadhaa upelekee papohapo 
katika mabadiliko muhimu chini ya hali kama 
hiyo “ingelikuwa ni ya kipuuzi kabisa, mitha- 
li ya vile miito mitupu ikitegemewa kumkuza 
moyo na kumrejeshea uwezo wa kufanya 
kazi mtu aliyetwangwa musura kufa. Ni 
utawala wa Kisovieti tu wa watu watumiao 
jasho lao wenyewe, ndio unaoweza kubadili 
kabisa mitindo ya hisia na fahamu yao kwa 
kuzingatia hali yao ya kuzidi kurejelewa 
na nafuu”. 

Ndani ya makala yake Majukumu ya Papo ya 


39 


Utawala wa Kisovieti, V.I.Lenin aliandika: 
“Yafahamika wenyewe kwamba katika nchi ite- 
gemeayo shughuli ndogo za kikulima za kibi- 
nafsi, ambayo ni mwaka mmoja tu nyuma ndi- 
yo ikapindua utawala wa mfalme, na ni chini 
ya nusu ya mwaka mmoja tu, ndiyo ikajikom- 
boa kutokana na akina Kerenski (Mkuu wa se- 
rikali ya muda ya kibwanyenye iliyoondoshwa 
kama matokeo ya Mapinduzi ya Kisoshalisti ya 
Oktoba 1917. - Mharri.), kuna masalio si haba 
ya mitindo ya maoni ya kuukatalia mbali 
uongozi wowote ule, na iliyozidi kupata nguvu 
kwa sababu ya kuenea kwa uhasama na ushenzi 
wenye kuandamana na vita vyovyote vile vya 
upingaji maendeleo vya muda mrefu, tena 
kumezagaa sana hisia za kuvunjika moyo na 
kujawa na chuki isiyo na msingi ... na ya- 
fahamika vizuri kwamba juhudi nyingi zi- 
lizoje za muda mrefu lazima zitolewe na wa- 
wakilishi aali na wenye fahamu timamu zaidi 
miongoni mwa wafanyakazi na wakulima kwa 
ajili ya kubadilisha kabisa hisia za umma 
mkubwa mpaka ukiuke kuingia katika ufanya- 
ji kazi kwa usahihi, ukakamavu na nidha- 
anha 
Ama kweli, uchumi wa Urusi mnamo mia- 
ka ile ya mwanzo ya utawala wa Kisovieti uli- 
kuwa taabani kabisa. Uharibifu wa shughuli 
uzalishaji mali uliosababishwa na vita 
ibeberu “vya 1914-1918, ulizidi kuon- 
wakati wa Vita vya Nchini. Miradi 
a na uchukuzi ilizidi kusimamisha 
babu ya ukosefu wa vifaa vya 
hafi. Tija ya kazi ilipungua 
ea kudidimia. Shughuli za 










kikulima zilizidi kufilisika. 

Nchi ilikumbwa na njaa isiyosemeka. Upun- 
gufu wa chakula na ueneaji wa maradhi 
uliifanya hali ya kiuchumi ya Taifa kuwa 
ahasi zaidi. Huku nyuma maadui wa mapin- 
duzi wakaanza kuinuka tena na kujitahidi 
kuichukulia fursa hali hiyo mbaya ya nchini 
kwa ajili ya kuvunja imani ya wafanyakazi 
na wakulima juu ya utawala wa Kisovieti. 
Kwenye viwanda mbali mbali kulifumuka 
migomo. Chama cha Kikomunisti na Serikali 
ya Kisovieti pamoja na manzili zake na 
jumuiya za kijamii zilitoa juhudi zote kwa 
kuwafafanulia wafanyakazi hali ya mambo 
ya nchini na kupanga njia za kukomesha 
mchafuko huo. 

Mathalan, wakati utaratibu wa kazi kwenye 
kiwanda kikubwa sana cha Putilov (sasa 
kiwanda cha Kirov. - Mfasiri.) huko Petrograd 
(jina la mji wa Leningrad mnamo miaka ya 
1914-1924. - Mhariri.) ulipoonyesha kwen- 
da kombo, Baraza la wajumbe wa wafanya- 
kazi na maaskari katika mji huo lilitoa mwito 
kwa wafanyakazi kukuza nidhamu na kure- 
jea katika mwendo wa kazi wa kawaida. 
Mwito huo ulisema: “Enyi wafanyakazi wa- 
naume na wanawake wa Kiwanda cha Puti- 
lov! Tayari ni siku tatu kwa mfululizo ndipo 
mwendo wa kawaida wa kazi katika kiwanda 
chenu chenye umuhimu mkubwa sana unapo- 
kuwa ukiparaganywa. Maadui wakali wa ma- 
pinduzi ya kisoshalisti na utawala wa Kiso- 
vieti waliojipenyeza miongoni, mwenu nyinyi 
wafanyakazi waaminifu, wamejifungia ma ye 
kufanya juu chini ili kuzikwamisha shughuli 

41 


za kufufua uchumi wetu ... maadui hao wa- 
nawatumia vibaraka vyao ili kuziparaganya 
safu za wafanyakazi. Enyi ndugu wafanyakazi 
wa kiwanda cha Putilov! Ukakamavu mkubwa 
na utaratibu wa kufuata nidhamu ya kitabaka 
kazini mwenu sasa unahitajika zaidi kuliko 
wakati wowote ule ... wafanyakazi waaminifu 
wote, wanaume na wanawake, wanaitwa kute- 
keleza mawajibiko yao ya kitabaka kwa ku- 
pania kazi papohapo. Kila saa ya kuendelea 
kwa mparaganyiko wa mwendo wa kazi wa 
kawaida yapelekea katika kuichafua hali ye- 
tu yote kwa jumla. Naturejee mitamboni! Na 
idumu milele nidhamu ya kitabaka ya wafanya- 
kazi miongoni mwa safu zetu!”. 


1. Hatua za Mwanzo za Kuimarisha 
Nidhamu ya Kazi 


Uimarishaji wa nidhamu ya kazi ulikuwa 
ni jambo muhimu zaidi kwa ajili ya kure- 
kebisha mwendo wa kazi na kuzuia upunguaji 
mkubwa sana wa tija yake. Kuhusika na 
hayo, azimio la Mkutano Mkuu wa Saba wa 
CKU (Machi 1918) kwa mintarafu ya masua- 
la ya vita na samani lilisema: “,..Mkutano 

M unatangaza kwamba jukumu kuu na la 
a zaidi la Chama chetu, safu zote za 
el. tabaka la wafanyakazi lililopata 

22 Sisiasa, pamoja na utawala wa 
uchukua hatua kubwa na kali 
fe: ya kuimarisha nidhamu 
wa kuifuata miongoni 
akulima wa Urusi...':. 












Uimarishaji wa nidhamu, na hasa miongoni 
mwa wafanyakazi, ulikadiriwa kuwa ni msin- 
gi mkuu wa kujenga upya nguvu za uzalishaji 
mali nchini kote. Masuala muhimu zaidi 
katika upande huo yalihusika na uainishaji 
wa sababu zilizozuia uongezekaji wa tija ya 
kazi, uwekwaji wa udhibiti juu ya nidhamu 
ya kazi, utengenezaji na uingizwaji wa 
taratibu za kutoa vichangamshi kwa kazi 
bora, n.k. 

Katika makala yake Tasnifu Sita Kuhusu 
Majukumu ya Papo ya Utawala wa Kisovieti, 
V.I.Lenin alisisiiza kwamba “hatua za 
kuimarisha nidhamu ya kazi na kuongeza 
tija yake zinakuwa ni muhimu zaidi. Hatua 
kama hizo zilizokwisha chukuliwa, hasa 
na vyama vya wafanyakazi lazima ziungwe 
mkono na kutiliwa nguvu kama iyumkini- 
kavyo. Kwa mfano, kinachopasa kutajwa 
katika upande huo ni uingizwaji wa uta- 
ratibu wa kutoa malipo ya kazi kwa mujibu 
wa wingi wake ... ulinganishaji wa mapato 
hayo na matokeo ya pamoja ya kazi za vi 
wanda, huduma za uchukuzi za reli na meli, 
n.k. Katika upande huo huo mnaingia pia 
uanzishaji na uendeshaji wa mashindano ya 
kuania kazi bora baina ya komyuni (aina ya 
ushirika. - Mfasiri.) mbali mbali za wa- 
zalishaji na za watumizi, uteuliwaji wa 
viongozi wa mashindano kama hayo, n.k.”. 

Ndani ya azimio lake la Aprili 1918 kuhu- 
su nidhamu ya kazi, Baraza Kuu, la Vya- 
ma vya Wafanyakazi nchini Urusi lilieleza: 

“Kwa sasa mparaganyiko wa uchumi uliosa- 
babishwa na vita unazidi kuzagaa kutokana 


43 


nguaji usiosemeka wa tija ya kazi, 
mala bali lina hatari ya “kuharibika 
kabisa kwa uchumi wote wa Taifa, na ha- 
timaye, kupelekea si kama katika kutoko- 
melea mbali kwa mafanikio ya mapinduzi tu, 
lakini pia katika kuangamia kwa tabaka 
lenyewe la wazalishaji mali, tabaka la 
wafanyakazi. ; 

“Baraza Kuu la Vyama vya Wafanyakazi 
kinaainisha kwamba miongoni mwa sababu 
kuu za kupungua kwa tija ya kazi, licha ya 
zile za kiufundi na za kiuchumi, ni: kufuji- 
ka kikamilifu kwa utaratibu wa shughuli 
za kiuchumi na kukosekana kabisa kwa 
nidhamu yoyote ile kazini. 

“Kwa kuzingatia vilivyo hatari hiyo kub- 
wa ya sasa, vyama vya wafanyakazi vi- 
nawajibika kujikaza kwa nguvu zao zote 
ili kuimarisha nidhamu ya kazi na kute- 
keleza kwa mfululizo misingi ya nidhamu 
hiyo katika shughuli za viwanda na maka- 
rakana. 
“Vyama vyote vya wafanyakazi vinawajibika 
kuangalia kwa makini ji wa ka 
wa nidhamu ya kimatengenezo na ya 
ya kazi, huku vikitambua vilivyo 
AA kama kawaida, kima maalum kili- 

miwa cha malipo ya kazi lazima 
noja kwa moja na kiwango maalum 

cha tija ya kazi. 

vya wafanyakazi wa 

Bundua papohapo 
uzuia uongezekaji wa 
1 yao kuhusu 
hayo, kisha, 



















kuyawasilisha maoni yao kwa idara zao 
zihusikazo na vima vya kazi na malipo 
yake. 

“Miongoni mwa hatua za kukuza tija ya ka- 
zi, ambazo zinahitaji kuwekewa nadhari kub- 
wa zaidi na vyama vya wafanyakazi pamoja 
na kamati zao za viwandani, ni kuongeza 
idadi ya wataalamu wa mambo ya ufundi 
pamoja na kuwateua washauri kutoka mion- 
goni mwa wafanyakazi walioko mbele kwa 
kuwa na maarifa ya kiufundi na kushikilia 
nidhamu ya kazi. : 

“Ili kuainisha kiwango cha kijumla cha 
tija ya kazi kwenye kiwanda kinachohusika, 
halikadhalika tija ya mfanyakazi mmoja 
mmoja, lazima kuingiza papohapo utaratibu 
wa kurajisi viwango hivyo kwenye hati 
maalum za kugawiwa mfanyakazi mmoja 
mmoja, kadhalika sehemu moja moja ya kazi, 
karakana moja moja na kiwanda chote kwa 
jumla. 

“..Kwa kutegemea Katiba ya Kimsingi 
inayohusika, vyama vya wafanyakazi vinawa- 
jibika kutengeneza ratiba ya kazi katika 
sehemu zao za uzalishaji mali, na kuziamuru 
kamati zao za viwandani kuangalia kwa 
makini zaidi ratiba hiyo iwe inafuatwa kwa 
ukamilifu na kwa pande zote kabisa. 

“..Chini ya kadhia za dharura za kuto- 
fanikiwa kwa hatua zao zozote zile za 
kirafiki za kuwarekebisha wafanyakazi 
hawa au wale waliopatikana na kosa la 
kuvunja nidhamu na kuendelea kutojali 
nidhamu hiyo ya lazima kwa wanachama 
wa vyama vya wafanyakazi, vyama hivyo 


45 


vinawajibika kuwafukuza wanachama kama 
hao kunakoandamana na matokeo yake 
yote yanayohusika, na kila mara kuwasili- 
sha habari hizo kwa mabaraza au kamati 
zao katika sehemu za kazi.” 
Mwito uliotolewa na Baraza la Kitaifa la 
Wafanyakazi wa Kazi za Chuma kwa wafa- 
nyakazi wote wa nchini mnamo 1919, ulionye- 
sha waziwazi jinsi lengo la kujenga upya 
uchumi wa Taifa lilivyokuwa gumu mno. 
Mwito huo ulisisiuiza kwamba tatizo lile la 
kukomesha mparaganyiko wa shughuli za 
uzalishaji mali na kuanzisha chombo cha 
kitaifa cha kuratibisha maendeleo ya kazi 
za viwanda na ugawaji wa bidhaa kwa ma- 
peo ya nchi yote, ambalo liliikabili Jamhuri 
ya Kisovieti tangu mwanzoni, lilizidi kuwa 
kali na la mtataniko zaidi. Hali ya mambo 
O katika upande huo ilizidi kuwa ahasi kama 
matokeo ya Vita vya Nchini. Baadhi ya wa- 
kuu na wataalamu wakongwe wa mambo ya 
ufundi katika shughuli mbali mbali za uzali- 
mali walitoroka kwa sababu ya kuchelea 

kuliwa hatua na wafanyakazi waliopan- 
ghadhabu juu ya wanyonyaji waliowa- 

hapo kabla ya mapinduzi, ilhali 
rushwa kutoka kwenye shughu- 
sababu ya kuandaa na ku- 
n: ya kuuhujumu mwendo wa 
Jenga na kuratibisha 
Yote hayo ndiyo ya- 
viwanda, ambayo 
kutokana na saba- 
didimia zaidi. Ku- 
wakongwe wa kazi 




















za. viwanda, halikadhalika kuingia katika 
madaraka hayo kwa wakuu wapya wasiokuwa 
na maarifa ya kutosha, kulipelekea moja kwa 
moja katika kupotoka kwa mwenendo wote 
wa kazi hizo na kuvunjika kwa mahusiano 
baina ya sehemu zake mbali mbali, hata 
baina ya makundi mbali mbali ya wafanya- 
kazi. Miongoni mwa matokeo yake mengine 
ni kuenea kwa hisia za kutojali maende- 
leo ya kazi hizi au zile, halikadhalika ya 
shughuli zote za viwanda kwa jumla, kwa 
upande wa wingi mkubwa wa wafanyakazi. Ni 
dhahiri kabisa, Mwito huo ulitilia mkazo, 
kwamba chini ya hali kama hiyo majaribio 
yoyote yale ya kuratibisha shughuli za 
viwanda kwa upande wa serikali na vyom- 
bo vyake, hayawezi kufanikiwa hata chembe. 
Kwani utaratibu wenyewe wa kujiingiza kwa 
serikali katika mwendo wa uzalishaji mali 
nchini ulikabiliwa na tatizo kali la kure- 
jesha nidhamu ya kazi ikiwa ndiyo njia pe- 
kee ya kuzidisha tija ya uzalishaji mali. ; 

Kama Baraza hilo la Wafanyakazi wa Kazi 
za Chuma lilivyokadiria, miito peke yake 
na kampeni ya kueneza maarifa ya elimu na 
utamaduni haikutosha hata kidogo kwa kukuza 
tija ya kazi katika hali ngumu sana kama 
ilivyokuwa mnamo nyakati zile. Bila ya shaka, 
shughuli hizo pia ni muhimu, wafanyakazi 
walitilia mkazo, lakini hazina budi kuanda- 
manishwa na hatua za kuwachangamua wafa- 
nyakazi kwa vifaa waje kuania ubora wa 
kazi zao. Ama kweli, ukuzwaji wa tija ya ka- 
zi kwa mtu mmoja mmoja, halikadhalika 
kwa wafanyakazi wote wa kiwanda hiki au 


47 


kile, ulikuwa lazima uandamane na uon- 
gezekaji wa mishahara, na kwa hivyo, ukuaji 
wa ufanisi wa wafanyakazi wote... 

Haja ya kuambatanisha ari ya kisiasa, na 
kama matokeo yake, bidii za kazi, pamoja 
na utaratibu wa kujikimu wenyewe kwa 
shughuli za uzalishaji mali, halikadhalika 
ukuzwaji wa nidhamu ya kazi kwa kutegemea 
uchangamshaji wa kila mtu kwa ajili ya 
kuongeza wingi na ubora wa kazi, ilizidi 
kuwa bayana. Kama V.I.Lenin alivyotilia 
mkazo, mwendo wa kuwaongoza makumi ya 
mamilioni ya wananchi kuelekea kwenye 
usoshalisti,  ulihitajia kujenga uchumi 
“Si kwa kutegemea moja kwa moja ari 
peke yake tu, bali kwa kutumia ari hiyo 
iliyotokana na mapinduzi makuu, kwa ku- 

zingatia maslahi ya kila mtu na haja ya 
 kumchangamua kufanya kazi kwa ubora, tena 
kwa kutumia utaratibu wa kujikimu wenyewe 
kiuchumi...”. 
idhamu ya kisoshalisti haikuweza kui- 
Wenyewe kwa wenyewe, yaani pasina 
nyingi za kimaadilisho. Kwa hivyo, 
- wekea mkazo mkuu katika upande 
A ni kuanzisha kampeni ya kuwaa- 
| kwenye timu zao wenyewe 
ama” matokeo yake, kukuza 
00 7 dna mpya, yaani 
shalisti yenye kutegemea 
a kutambua vilivyo haja 
kwa manufaa ya wote. 
en alionya, lengo 
mpya ya kazi, ta- 
0 ya kijamii na 





















AAA II 


AA a za kuwavutia watu kuja kufanya 
WA Aa ina linahitajia muda wa 
kazi kama ipasavyo, linahitajia 
makorija mengi ya miaka. j ; 

Uimarishaji wa nidhamu ulikuwa ni chanzo 
muhimu sana cha kuzidisha utajiri wa kijamii 
upesi na kwa kiasi kikubwa pasina haja ya 
kuongeza rasilmali hata kidogo. Kwani kama 
inavyojulikana, utaratibu mbovu wa matenge- 
nezo ya kazi huwa haukosi kupelekea katika 
kushindwa kutekeleza mipango yake, kupun- 
gua kwa faida ya kazi na mishahara ya wafa- 
nyakazi, tena na lililo muhimu zaidi, kupungua 
kwa dhamana yao kazini. Kulazimika ku- 
sitisha kazi kwa sababu hii au ile, na kama 
matokeo yake, kupoteza wakati bure, kupara- 
ganyika kwa mwendo wa kawaida wa uzali- 
shaji mali, tena kutokuweko udhibiti Juu yake 
—Yote hayo yanaiathiri vibaya sana nidhamu 
ya kazi. Yafahamika wenyewe kwamba ikika- 


jaa Senin aliainisha Umuhimu mkubwa wa 
AA ya kimsingi ya mitindo ya hulka na 
z ja wananchi kama matokeo ya mapin- 
ya 'Soshalisti, Aliita kuuzindulia umma 


a Ujenzi i 
ilete EU wa Maisha mapya, na kukomesha 
Wa mba Ya tabia na mazoea yatoka- 
milikaji wa kibinafsi wa Nyenzo za 









kuzalishia mali. Uwekwaji aha “Sakaya 
wa shabaha mpya ulikuwa lazima Wani an 
na uchomozaji na uongezekaji wa wananchi 
wenye tabia za aina mpya. Kuweko” kwa 
makumi ya maelfu ya wafanyakazi aali, wa 
kimaendeleo, wenye kutii azma ya usosha- 
listi, wasioweza kunaswa na rushwa wala 
tama ya WIZI, wanaomudu kuwakabili 
vilivyo  makulak', wanyang'anyi, walaji, 
rushwa, wafujaji kazi—hili ndilo linalo- 
hitajika”. Lakini lengo hilo la kukabidhi 
hatamu za uongozi kwa wananchi wenye tabia 
za aina mpya, lilihitajia kwanza kuundwa 
kwa utaratibu bora wa matengenezo ya kazi. 

Tabaka la wafanyakazi ya Jamhuri changa 
ya Kisovieti, ambalo lilizingiwa kwa pande 
zote na maadui wakali na kukabiliwa na ha- 
tari ya kufa kwa njaa, lilitambua vilivyo 
kwamba ni kwa kuanzisha nidhamu kali 
miongoni mwa safu zake wenyewe na kuthibi- 
tisha vilivyo utawala wake wa kisiasa nchini 
kote, ndiyo litaweza kuokoa Taifa na mapin- 
duzi pamoja na kustahamili shida na taabu 
zozote zile katika mapigano yake ya kishu- 
jaa. Njia moja tu ya kuinusuru Jamhuri ya 
Kisovieti kutokana na hatari ya kifo ya njaa 
kali na uvamizi wa maadui wa mapinduzi, 
ilikuwa ni kutilia nguvu muungano wa wafa- 
nyakazi wote wa viwandani na maofisini 
pamoja na jumuiya zao za kitabaka, kuhakiki- 
sha utiifu wao wa pande zote kwa vyombo 
vyao vya kuchaguliwa, yaani mabaraza ya 





WA Mabwanyenye YA EA wakaa 
kwa ukali utawala wa KI a Mhariri" Ka 


vyama vye a kamati . ; 
hamoja Wa he ii WA 
miongoni mwao katika WE hi mwani 
; Izo. Wakizin- 
gatia yote hayo, wafanyakazi wa viwanda vya 
ufumaji na vya kazi za chuma, huduma za 
reli na sehemu nyingine nyingi za uzalisha- 
ji mali, walikadiria kwamba maslahi na 
malengo ya tabaka lote la wafanyakazi wa 
Kisovieti yanashurutisha kutekeleza kabla 
ya lolote misingi mikuu miwili ya nidhamu: 

1. Kila mfanyakazi wa kiwandani na maofi- 
sini anawajibika kutekeleza kwa usahihi na 
kwa ukamilifu amri na maazimio yote ya 
utawala wa Kisovieti na vyombo vya chama 
chake cha wafanyakazi. 

2. Kila mfanyakazi wa kiwandani na maofti- 
sini anawajibika kudhaminia tija ya kazi 
yake ilingane na kima cha mshahara wake. 

Kwa madhumuni ya kuingiza na kutekeleza 
misingi hiyo mikuu ya nidhamu, vyama vingi 
vya wafanyakazi wa Kisovieti vilianzisha 
mahakama zao wenyewe za kutoa adhabu kwa 
wavunjaji wa nidhamu, halikadhalika halma- 
shauri za kuweka vima vya kazi kwenye 
kila shughuli mbali. Wakati huo huo, kama- 
ti za viwandani za vyama hivyo zilitilia 
nguvu kampeni ya kupambana na wizi, 
utumiaji madaraka vibaya na uzembe, pamoja 
na kuangalia kwa makini ratiba ya kazi 
iliyotengenezwa na kukubaliwa na vyama 
vyao, iwe inatekelezwa kama ipasavyo. 

Yafahamika wenyewe kwamba hatua kali na 
za haraka zaidi katika upande huo zilibidi 
kuchukuliwa kwenye sehemu muhimu Zaidi 
za mfumo wa uzalishaji mali wa kitaifa. 


4 5I 


Mathalan, kutilia nguvu dhamana, matenge- 
nezo na nidhamu ya wafanyakazi kulihitajika 
vibaya kwenye huduma za reli ambazo kwa 
wakati huo zilikuwa taabani kabisa. Ikizin- 
gatia umuhimu mkubwa sana wa huduma hi- 
zo, Serikali ya Kisovieti iliziweka chini 

hali ya kivita. Pamoja na hayo, mnamo 

Agosti 1919 kuliingizwa kawaida kwa wafa- 

nyakazi wa reli kutoa kiapo: 

“Nikiwa mwana wa Taifa la watu wafanyao 
kazi na wa Jamhuri ya Kisovieti, ninakula 
yamini hii ilinganayo kabisa na wito na imani 
yangu, kwamba ninatambua na kuunga mkono 
utawala wa Kisovieti kama mwakilishi pekee 
wa maslahi ya tabaka la wafanyakazi na 
wakulima masikini.... 

“Ninaahidi kufanya kazi juu ya msingi wa 
kutekeleza kwa utiifu amri na maagizo yote ya 
utawala wa Kisovieti na wakuu wangu kazini. 

“Ninaahidi kutoa juhudi zote kwa ajili 
ya kuzidisha tija ya kazi, na kutekeleza 
kwa uaminifu na kwa ukamilifu mawajibiko 
yangu yote kazini. 

NA inaahidi kufanya kazi si kwa hofu, bali 
imani, na kutimiza muda wote wa zamu 
tena pindi ikihitajika kwa mujibu 
ngo la kazi, kujishughulisha nayo kwa 

ipindukia muda wake. 

li kuitunza mali ya umma ikiwa 
vyombo na vitu vingine kazini, 
kwamba asiyetunza mali 

1 ni mhalifu. ; 

nitachukua 


















Kwa jumla, tabaka la wafanyakazi wa W 

vieti Jilitambua vizuri jinsi hali ya mambo 
nchini ilivyokuwa ni ya taabu sana. Kwenye 
sehemu zote za Urusi, na ziwe mbali vipi, 
wafanyakazi wa viwanda, reli, migodi, n.k. 
walitumia uwezo wao wote ili kuzidisha tija 
ya kazi pamoja na kuendeleza muda wake kwa 
hiari yao wenyewe. 

Kwa hakika, ni kufanya kazi kishujaa, 
kwa moyo wa kujisabilia na kufuata nidha- 
mu kwa uthabiti tu ndiko kulikowezesha 
kuitoa nchi katika hali ya uharibifu na kuto- 
komeza upinzani wa maadui wa nje na wa 
ndani. Na kwa kuongozwa na V.I.Lenin, Cha- 
ma cha Kikomunisti cha Urusi kilifanikiwa 
kuwajaza wananchi ari ya kujikaza kwa ngu- 
vu zao zote ili kuyatekeleza malengo hayo. 

Mpango wa Chama uliopitishwa mnamo 
1919 ulisisitiza kwamba hakuna njia yoyote 
nyingine ya kuzifufua na kuziendeleza nguvu 
za uzalishaji mali chini ya hali ya kuvu- 
njika kwa utaratibu wa kibepari wa maten- 
genezo ya kazi, pamoja na kuanzisha na 
kuimarisha utaratibu wa uzalishaji . mali 
wa kisoshalisti, isipokuwa ile ya kukuza 
nidhamu yenye kutegemea umoja wa kidugu 
wa wafanyakazi, kuwajaza ari ya kutoa 
bidii na juhudi zao zote, kutambua vilivyo 
dhamana yao, na kuweka udhibiti mkali 
wa pamoja juu ya wingi na ubora wa kazi. 
Utekelezwaji wa malengo hayo ulihitajia 
juhudi nyingi za kila siku za kuadilisha 
upya umma mkubwa wa wananchi. Njia ya 
kuwapa maadili mapya ilikuwa wazi, na 
hasa kwa sababu hiyo kwamba umma mkub- 


53 


wa ulishuhudia wenyewe kuondoshwa kwa 
mabepari, makabaila na matajiri wa bia- 
shara, tena ulihakikisha kutokana na maa- 
rifa yake wenyewe ya kimatendo kwamba 
nidhamu yake kazini ndiyo tegemeo kuu la 
ufanisi wake. ' 

Lakini yafahamika wenyewe kwamba ni- 
dhamu mpya haingeliweza kuanzishwa kwa 
vyovyote vingine, isipokuwa juu ya msingi 
mpya tu, yaani juu ya msingi wa kuungana na 
kuaminiana, kushirikiana na kuheshimiana, 
na kutambua vilivyo wajibu wa kutoa juhudi 
na bidii zote kazini. 

Chama cha Kikomunisti kilimaizi kwamba 
ari ya umma mkubwa wa wananchi ya kupam- 
bana kiume ili kuzuia kurejeshwa kwa mfumo 
mkongwe wa utawala wa mfalme na mabepa- 
ri, halikadhalika mwelekeo wake wa kuzidi 
kufahamu kwamba hakuna njia yoyote nyin- 
gine ya kutanzua matatizo makali ya kiuchu- 
mi ya Taifa, isipokuwa ile ya kushikilia mka- 
bala mpya kabisa wa kuitendea kazi—yote 
hayo hayatakosa kuupelekea umma huo katika 
kugeuza kabisa mitindo ya hulka na fahamu 
kwa jumla. Inapasa kuainisha kwamba 
V.I.Lenin aliiwekea mkazo maalum haja ya 
kuwepo kwa mkabala wa aina mpya kabisa 
wa kuitendea kazi chini ya usoshalisti, huku 


akisisitiza kwamba lengo la kugeuza mitin- 
oya hulka na BA ya Yaawa Waha. 

kuwa wakinyonywa na kukandamizwa kwa 
muda mrefu hapo kabla, si rahisi hata kidogo. 
Kuhusika Ra hayo VI Tenin aliandika: 
Aa 'afahamika kwamba mnamo kipindi fulani 
fum, hadhari, fikira na nia yao yote 










haitaelekea “kokote “kwingine, isipokuwa 
katika kujipatia nafasi ya kushusha pumzi, 
kunyosha migongo, kujiimarisha na kutwaa 
vifaa vya maisha vya lazima zaidi, amba- 
vyo wao wanaona kwamba wanaweza kujit- 
walia, na ambavyo walinyimwa hapo kabla 
na wanyonyaji waliokwisha Pinduliwa. 
Tena yafahamika kwamba kipindi fulani 
maalum kinahitajika kwa ajili ya kumwe- 
zesha kila mtu wa kawaida miongoni mwa 
umma mkubwa, si kama kujionea mwenyewe 
tu, si kama kuhakikisha mwenyewe tu, lakini 
pia kuhisi kwa undani wote wa moyo wake 
kwamba 'kutwaa' hivi tu, yaani kujikumbia, 
kujinyakulia vifaa vya maisha, ni njia isiyo- 
pasa hata kidogo, kwani ina hatari ya kuzi- 
disha uharibifu tu na kupelekea katika 
maangamizi.... Mwendo unaohusika wa kuba- 
dilika kwa hali ya maisha (na kwa hivyo 
pia, mitindo ya hulka na fahamu) ya umma 
mkubwa wa watu wa kawaida watumiao ja- 
sho lao wenyewe, ndio kwanza tu unaanza”. 

Kuanzishwa kwa mkabala wa aina mpya wa 
kuitendea kazi kuliambatana na uvunjaji 
wa tabia kongwe za ufanyaji kazi zilizo- 
kuwa zimeshika mizizi sana mnamo makarne 
mazima mazima, na ukiukaji wa wananchi 
kutoka katika kazi ya kitumwa kuingia 
katika ile ya kuishughulikia kwa fahamu 
timamu. Ni mabadiliko kama hayo tu ndiyo 
yaliyoweza kuwapatia wafanyakazi na wa; 
kulima fursa ya mwanzo kabisa maishani 
mwao ya kuainisha, kutumia na kuendeleza 
vipawa vyao pamoja na uwezo wa kutoa bidii 
zote katika kazi yao na kuishughulikia 


55 





kwa mtindo wa kusanii. Mgeuko huo mkuu 
ulibidi kuungwa mkono na kutiliwa nguvu 
kwa ajili ya kuwafahamisha wananchi wote 
haja ya kuongozwa njia mpya kabisa katika 
kazi na maisha. 


2. Kuanzisha Utaratibu wa Upangaji 
na Uhasibu wa Kazi 


Suala jengine lililokuwa muhimu sana 
katika kujenga na kuendeleza shughuli za 
viwanda na shirika za wakulima pamoja na 
kuzidisha tija yao, lilihusika na uanzisha- 
ji wa utaratibu wa upangaji na uhasibu wa 
kazi. Kwani yafahamika vizuri kwamba kujua 
kwa usahihi shabaha ya shughuli yoyote 
ile pamoja na umuhimu wake, ni jambo la 
maana sana kwa kila mtu katika kuongeza ari 
na juhudi zake kazini. 
uweka na kuelewa shabaha ya papo hapo 
vyote ile kuna umuhimu mkubwa 
kuamua matokeo yake ya hatimaye. 
evile ni jambo la lazima kujua 
lengo la pamoja lililowekwa 
uu au ule mbele ya mfanyakazi 
u yake, sehemu ya nchi 



















na 





ke na wajibu wa- 
pamoja la ujen- 
mmojawapo 


asa na la kiitikadi la jumuiya za Chama 
na vyama vya wafanyakazi mnamo nyakati 
hizo likawa ni kuuelezea umma mkubwa 
mipango ya maendeleo ya uchumi wa Taifa. 
Kampeni hiyo iliendeshwa kwa kutumia mbi- 
nu zilizokuwa sahili zaidi kwa wananchi 
kuweza kuona wazi njia iliyowapasa kuipi- 
tia kwa miaka ya karibuni. Kama matokeo 
yake, umma mkubwa ukatambua vizuri njia 
hiyo ya kusonga mbele kwa pamoja, na kila 
mtu kufahamu waziwazi umuhimu mkubwa 
wa wajibu wake wa kulitumikia lengo kuu la 
kijamii la ujenzi wa maisha mapya. Yote 
hayo yaliwajaza ari isiyokuwa na mfanowe 
ya kufanya kazi kishujaa na kistadi kwa 
kutumia bidii na juhudi zao zote kwa ajili 
ya kutekeleza shabaha za maendeleo ya 
Taifa hata kabla ya wakati uliopangwa. 

Kwa hakika, haikuwa rahisi kuwafafanulia 
wananchi shabaha zao za pamoja na jinsi 
ilivyompasa kila mtu miongoni mwao kusai- 
dia utekelezaji wa shabaha hizo katika ka- 
zi yake mwenyewe. Hayo yanaweza kuthibi- 
tishwa na vile wanachama wengi wa shirika 
za wakulima walivyoshindwa kutambua upesi 
mipango ya maendeleo ya kilimo katika mi- 
taa na wilaya zao, kadhalika majukumu yao 
wenyewe katika kutekeleza mipango hiyo ya 
pamoja. Mara kwa mara, hayo pia yalitata- 
nisha uendeshaji wa mashindano. ya kazi 
baina ya shirika za wakulima na timu za wa- 
fanyakazi wa viwandani. Kwani lililo muhi- 
mu zaidi kwa washiriki wa mashindano kama 
hayo ni kulijua vizuri lengolaola 
Pamoja ambalo wao wanajiwekea ahadi ya 


57 


kulitolea bidii na juhudi zote kwa ajili ya 
kulitekeleza upesi kama iyumkinikavyo. 
Kwa hivyo, upangaji ulitokezea kuwa sio tu 
mojawapo la mashuruti makuu ya maendeleo 
ya mfumo wote wa kiuchumi kwa jumla, laki- 
ni pia jambo muhimu sana katika ukuzwaji 
wa tabia ya kufuata nidhamu ya kazi kwa faha- 
mu timamu, tena msingi mmojawapo wa ma- 
shindano ya kazi ya kisoshalisti. Ingawaje, 
kama tulivyokwisha sema, mnamo miaka ya 
mwanzoni ya utawala wa Kisovieti kulikuwa 
na sababu mbali mbali zilizoufanya upanga- 
ji wa kazi kwenye shughuli na matawi ya 
uchumi, usiseme tena, kwa mapeo ya mfumo 
wote wa uzalishaji mali nchini, kuwa ni 
jambo gumu sana. 
Suala la kuanzisha uhasibu wa kazi pia 
—Jilitokezea kuwa si rahisi hata kidogo. Na 
ikumbukwe kwamba ulihitajika sana kwa 













ya mwanzoni ya ufanyaji kazi kwa 
Kama inavyojulikana, uhasi- 
mambo ya uchumi wamaanisha 
ya matokeo ya uzalishaji mali 
rama zake. Na kuzifanya mbinu 
uwa bora zaidi kunaongeza 
zalishaji mali na kupun- 
akati huo huo, uhasi- 


wenzake wote 
kilimo, au se- 
mi, unafanyika 


ya kutekeleza mipango ya pamoja. 
Mwelekeo wa kuanzisha na kukamilisha 
utaratibu wa uhasibu na upangaji wa kazi 
una maana muhimu katika kujenga moyo wa 
kuishughulikia kazi kwa fahamu timamu. 
Uhasibu hautenganiki na upangaji. Kwani ku- 
fanya kazi kwa kufuata mpango maalum, ku- 
namaanisha si kama kuipanga tu, bali pia 
kuihesabu kwa kila upande. Na ni jambo la 
kutilia mkazo kwamba utaratibu mpya, wa 
kisoshalisti, wa matengenezo ya kazi uliku- 
sudia kuzingatia vilivyo umuhimu mkubwa 
wa uhasibu si kama kwa wakuu au wasimami- 
zi tu katika shughuli zao za kuendesha udhi- 
biti wa kazi, lakini pia na hasa kwa wa- 
zalishaji mali nafsi zao ili waweze kuha- 
kikisha wenyewe hali ya mambo kazini mwao 
pamoja na kurekebisha wenyewe makosa au 
dosari zozote zile, pindi zikitokea katika 
shughuli zao. Uhasibu wa kazi chini ya 
mazingira yake mapya ulikusudiwa kutege- 
mezwa juu ya msingi wa kuambatanisha vi- 
livyo utaratibu wa kuhesabukazi 
wenyewe (kwa kila mtu na wote kwa 
pamoja) na uwezo wa kuona wazi shabaha za 
hatimaye, kuhimiza mwendo wa kazi, kuaini- 
sha matokeo yake kwa kila mtu, kadhalika 
sababu za mafanikio na makosa katika kazi 
yake na ya wenzake wote. ji 
Kwa hakika, mnamo miaka ya mwanzoni ya 
utawala wa Kisovieti kulikuwa na matatizo 
mengi sana katika upande huo. Kwani njia 
waliyoufuata wananchi wa Kisovieti iliku- 
wa haijapata kujulikana kabla, wala haiku- 
yumkinika kuipitia kwa vyovyote vVIngIne, 
59 


isipokuwa kwa kufanya majaribio tu, jambo 
ambalo haliwezi kuepukana na makosa. Lakini 
punde si punde wakajipatia maarifa ya ku- 
tosha ambayo yaliwawezesha kuhimiza mwe- 
ndo wa uzalishaji mali, kujenga wingi mkub- 
wa wa miradi ya kiuchumi na kuzitumia ma- 
tendoni fursa zile nyingi sana za kuendelea 
mbele walizozipata kutokana na usoshalisti. 
Kazi zozote zile, na ziwe kubwa au ndogo 
vipi, ziliambatanishwa na uhasibu, ambao 
pamoja na hayo, ulifanywa kuwa ni mbinu ya 
kujumlisha matokeo ya uzalishaji mali kwa 
kipindi fulani maalum. Hiyo ilikuwa na 
umuhimu mkubwa sana katika kukuza tabia ya 
— kikomunisti ya kujishughulisha na kazi na 
kufuata nidhamu yake. Kuhusika na hayo, 
kuliwekwa shabaha ya kuanzisha utaratibu 
wa kudumu wa kukusanyisha na kuzingatia 
wingi wote wa habari za mwendo wa uzali- 
i mali, na kutoa ripoti za timu na makun- 
afanyakazi kwenye mikutano yao ya 
Ripoti hizo zilitakiwa kuwa ni za 
, yaani zenye kufafanua vilivyo 
te yale pamoja na njia za 
kio na makosa, hisia na 
anyao kazi. Ni uhasibu 
dio uliowezesha kui- 















wananchi juu ya shughuli zao 7 ; 
tumikia Taifa. ilibidi kumfaha | Wa 
mtu haja ya kuelekeza juhudi zake zote ka- 
tika kuyahami mafanikio ya Mapinduzi ya 
Kisoshalisti na kuiokoa Jamhuri changa ya 
Kisovieti kutokana na hatari ya kuangamia. 
Jinsi hali ya mambo ilivyokuwa mnamo 
miaka ya mwanzoni ya ujenzi wa usoshalisti 
katika nchi hiyo ilikumbwa na maafa ya 
vita vya kutapia roho dhidi ya wavamizi 
wa kigeni na maadui wa ndani, ilihitajia 
wananchi wa Kisovieti kujikaza kwa nguvu 
zao zote na kujisabilia kwa ukamilifu kwa 
ajili ya kulinusuru dola lao changa la kiso- 
shalisti. Ilikuwa ni chini ya hali kama hiyo 
ya taabu sana ya mpakani mnamo 1919, ndipo 
Baraza la Ulinzi! lilipoamuru kupanga kwa 
wiki moja na kuzitekeleza hatua za dharura 
zilizokusudia: 

- kuendeleza siku ya kazi mpake iwe ni 
ya saa 12, kwa njia ya kuingiza mpango 
wa lazima wa kazi ya ovataimu ya saa 4, 
na kuongeza malipo yake (ya ovataimu) kwa 
mara moja unusu kwa kipindi cha kwanza cha 
saa mbili, na maradufu kwa kipindi cha 
pili kama hicho; 

- kuanzisha utaratibu wa kutoa na kuon- 
geza bonasi kwa kulingana na wingi wa kazi 
ya kuupiku mpango wake wa lazima, na 
kupandisha kima cha chini cha malipo hayo 





1 Baraza la Ulinzi la Wafanyakazi na Wakulima (Baraza 
la Ulinzi)—chombo cha juu cha dharura cha Serikali 
ya Kisovieti kilichoongoza shughuli za kijeshi-kiuchu- 
Mi na za upangaji nchini Urusi mnamo wakati wa Vita 
vya Nchini.— Mhariri. 


61 


kutoka asilimia 50 mpaka 100; 
- kutoa matunzo ya chakula kwa watu wa- 


lioko mbele katika kazi za ukalifu zaidi. 
Ilikuwa ni mnamo zama zile za shida 
zaidi, ambapo kwenye medani ya vita palia- 
muliwa suala la kufa kupona kwa Dola chan- 
ga la Kisovieti, ndipo katika sehemu ngumu 
zaidi za uchumi wa Taifa, na kabla ya lolote, 
kwenye huduma za uchukuzi, palipochomoza 
chipukizi za mwanzo kabisa za tabia mpya, 
ya kikomunisti, ya kujishughulisha na kazi. 
Jukumu muhimu sana la kimatendo na la kii- 
tikadi katika ukuzwaji wa tija ya uzalishaji 
mali lilitwaliwa na subbotniki (kutokana 
na neno la Kirusi, “subbota”, m.y. “Jumamo- 
si”, ikiwa ni siku mojawapo ya mapumziko 
nchini Urusi. - Mfasiri.) za kikomunisti, 
kama ilivyoitwa aina mojawapo ya kampeni 
ya kazi za kujitolea ya wananchi wa Kiso- 
katika kuitumikia jamii yao ya kiso- 
alisti, Subbotniki zilikuwa na umuhimu 
i katika kuzidisha tija ya kazi 
ia katika kuadilisha umma wa 
Kisovieti kuwa na tabia ya 
na kazi kwa mtindo wa ku- 
nidhamu ya kushirikiana 
ea fahamu timamu katika 





















Urusi, V.I. Lenin aliandika: 
ya mashindano ya kazi lazima yachukua 
sehemu kubwa miongoni mwa majukumu ya 
kiuchumi ya Utawala wa Kisovieti”. Akifafa- 
nua njia, mbinu na misingi ya kutengeneza 
mashindano ya kazi ya kisoshalisti, 
V.I. Lenin alitaja uarifiwaji wa matokeo 
ya kazi hadharani, ulinganishaji wa mato- 
keo hayo, na uwezekano wa kueneza maarifa 
ya kazi bora, tena aliyakadiria mashindano 
hayo kuwa ni mafunzo ya nidhamu ya kiso- 
shalisti ya ufanyaji kazi. 

Kwa kutofautiana na mfumo wa kibepari 
ambako matajiri wenye rasilmali na shughuli 
za kiuchumi za kibinafsi hushindana wenyewe 
kwa wenyewe kwa ajili ya kujichumia faida 
zaidi juu ya msingi wa kunyonya na kukanda- 
miza umma mkubwa wa wananchi, usoshalis- 
ti ndio mfumo wa kijamij wa kwanza kabisa 
kutoa fursa ya kuendesha mashindano ya 
kazi baina ya wananchi wote pasina unyonya- 
ji wowote ule. Mfumo huo wapelekea kumja- 
za mwananchi ari kubwa ya kuania matokeo 
bora ya kazi yake mwenyewe na ya wafanya- 
kazi wenzake. Mashindano ya kazi ya kiso- 
shalisti ni mojawapo ya tabia kuu za mahu- 
siano mapya ya uzalishaji mali yaibukayo 
kama matokeo ya mapambano ya kuania 
ushindi wa usoshalisti. Vilevile ni moja- 
wapo ya kawaida za kimaumbile za maende- 
leo ya utaratibu wa kisoshalisti wa uzalishaji 
mali, na wakati huo huo, ni njia muhimu 
ya kukuza shakhsia ya aina mpya, mkiwemo 
tabia ya kuishughulikia kazi kwa fahamu 
tumamu. 


“c 
Matengenezo 


63 





Mnamo miaka ya mwanzo ya Utawala wa 
Kisovieti, mashindano ya kazi ya kisosha- 
listi yaliendeshwa hasa kwa mtindo wa kuwa- 
vutia wananchi kujiunga na subbotniki za ki- 
komunisti na makundi ya kazi ya shime. Aki- 
ainisha umuhimu mkubwa sana wa kihistoria 
wa kampeni hizo za subbotmiki za kikomu- 
nisti, V.I. Lenin aliziita kuwa ni chipu- 
kizi halisi za mfumo wa kikomunisti, na 
“mwanzo mkuu wa mwendo wa wafanyakazi 
wa kuzidisha tija ya kazi kwa hiari yao 
wenyewe na kwa fahamu timamu, kugeukia 
katika kufuata nidhamu mpya kazini mwao 
na kuunda hali za kisoshalisti za uzalisha- 
ji mali na maisha kwa jumla”. 

Kamati Kuu ya CKU ilizielekeza jumuiya 
zake katika kuzifanya subbotniki za kiko- 
junisti kuwa ni kampeni za kudumu. Kam- 
ni hizo ziliendeshwa viwandani, masham- 


















ya kikomunisti ya kwanza ili- 
0 1919 wakati Vita vya Nchini 
ngali bado vinaendelea. Mmoja- 
, zilishi na washiriki wa kam- 
Kondratyev, alisimulia: 

vasili treni mbili zilizopa- 
wanamaji wa Moscow na 
rad. - Mfasiri.) waki- 
ye Mpaka wa Masha- 








vilivyo hatari iliyoukabili Watani wew 
kulitujaza sote, moyo wa hamasamalani | ji 
wa ya kupania kazi kwa ajili ya kuwasaidia 
wenzetu huko mpakani. Papohapo tukakata 
shauri la nia thabiti kwamba hatutaondoka 
kazini mpaka tuyatengeneze magarimoshi kwa 
mikono yetu wenyewe na kuyafanya kuwa 
tayari kwa kuziendesha treni hizo za kije- 
shi. Tulipiga kura, na kama matokeo yake, 
sisi sote mkiwemo Wakomunisti 13 pamoja 
na wafuasi wao wawili wasiokuwa wana- 
chama, tukabaki kazini kwa kukesha usiku 
wote huo wa muda mrefu kama ulivyo mnamo 
mwezi wa Machi, na kuyatengeneza magari- 
moshi kwenye kituo chetu kisichopashwa 
moto, na kuwa na taa mbovu za mafuta na 
mienge tu.... Tulijigawa katika sehemu 
mbili na kukumbana na kazi kwa shauku isi- 
yo na kifani na kutiana shime, Kazi yote 
ilikwenda kwa halambe, wala hakuna aliyela- 
lamika kwa kuchoka au kuwa na njaa. 

“Kila timu ilijitahidi kuipita nyingine, na 
wale waliokuwa wameshatekeleza kazi yao 
walikuja kuwasaidia wenzao. Kwa kuingia 
asubuhi tuliyatengeneza magarimoshi ma- 
wili. Tukisisimkwa na kuwa moyo juu kwa 
ushindi huo wa kazi tuliyoifanya kwa hiari 
na fahamu timamu, tulijituta kando ya gari- 
moshi la mwisho tulilolitengeneza, na kuim- 
ba Internationale”. 

Ilichukua muda mfupi kwa kampeni hiyo 
Ya subbotmiki ya kikomunisti iliyoanza 


aa AWA 


Im “ 
Internationale “ - wimbo mkuu wa vyama na harakati 
3 kikomunisti na za kifanyakazi ulimwenguni. - Mhariri. 


65 


kwa juhudi za Wakomunisti waliofanya kazi 
kwenye huduma za reli, kupata nguvu kubwa 
sana na kuambata tabaka lote la wafanya- 
kazi wa Kisovieti. Wakomunisti ndio wa- 
lioongoza safu za mbele za washiriki wa 
subbomiki na kujitahidi kuuvutia umma 
mkubwa wa wananchi kujiunga na kampeni 
hiyo. 

akishiriki katika subbotniki za kiko- 
munisti, wafanyakazi wa huduma za reli wali- 
zidi kutambua kwamba kila garimoshi au be- 
hewa wanalolitengeneza upya kwa wakati 
linatoa fursa ya kuzidisha wingi wa usafiri- 
shaji wa ngano, vifaa vya moto na malighafi, 
na kwa hivyo, kuisaidia Serikali ya wafanya- 
kazi na wakulima katika jitihada zake za 
kumpiga vita adui njaa na kuingiza kazini 
miradi mipya ya kiuchumi. Mwito wa Chama 
ia Wafanyakazi wa Huduma za Reli kwa wa- 
valioajiriwa katika kazi hiyo ulisisitiza: 
wajibika kujiunga na kampeni ya kazi 
amosi kama wafanyakazi waliojumu- 
egemea fahamu timamu, walio 
ana na ukandamizi wowote ule, na 
amri yoyote nyingine, isipo- 
ijumuiko wao wenyewe, na ya 
e la mbele la kimapinduzi 
yo na lenye mwamko mkuu 
va ndiyo dhamana halisi 
ada za kukomesha uhari- 
kimatendo yaliyopa- 
INA nin alian- 



















wa polepole na wa taabu 
kujali chochote kile umo katika kusonga 
mbele. Ushujaa wa umma mkubwa wa watu 
watumiao jasho lao wenyewe, wenye kujisa- 
bilia kwa fahamu timamu kwa ajili ya kupata 
ushindi wa usoshalisti, ndio msingi wa 
nidhamu ya aina mpya, ya kushirikiana 
kidugu..., msingi wa kuchomoza, kuimarika 
na kukua kwake”. 

Mnamo 1920 subboinik za kikomunisti 
zilizidi kuzagaa. Jukumu kuu katika upande 
huo lilitimizwa na Mkutano Mkuu wa Tisa 
wa CKU uliofanyika mnamo Machi mwaka huo 
huo, wakati Jamhuri changa ya Kisovieti 
ilipoingia katika kipindi kifupi cha kuishi 
kwa amani baada ya kuijibiza hujuma moja- 
wapo ya majeshi ya mabeberu wa Entente 
(jna la uitifaki wa madola yaliyopambana 
na Ujerumani na washiriki wake wakati 
wa Vita vya Kwanza vya Dunia; baada ya ku- 
fanyika kwa Mapinduzi ya Kisoshalisti 
katika Urusi na kujitoa kwake katika uiti- 
faki huo, Entente ilitomeza majeshi yake 


mno, lakini pasina 


Pamoja na hayo, Mkutano Mkuu wa Tisa wa 
CKU ulisisitiza kwamba mashindano ya kazi 
ya kisoshalisti ni njia muhimu sana ya 
Uzidisha tija ya uzalishaji mali, na kwam- 


Ua 57 





ba mashindano kama hayo baina ya mitaa 
na maeneo ya nchini, viwanda, makarakana, 
vinu na sehemu zote nyingine za kazi, ka- 
dhalika baina ya wafanyakazi mbali mbali, 
lazima yatengenezwe kama ipasavyo NA ku- 
zingatiwa kwa makini na vyama vya wafanya- 
kazi pamoja na vyombo vya uongozi wa uchu- 
mi. Mkutano huo uliamua kuifanya Sikukuu 
ya Mei Mosi ya wafanyakazi wa kimataifa, 
ambayo mnamo mwaka huo ilisadifiana na 
Jamamosi, kuwa ni siku ya kampeni kuu ya 
kitaifa ya subbotniki ya kikomunisti. Mnamo 
Agosti 1920, KK ya CKU ilitengeneza Azimo-: 
Maalum Kuhusu Subbotniki, ambalo Jlili- 
fafanua shabaha, taratibu na njia za uende- 
shaji wa kampeni hiyo. Hatimaye, subbotniki 
za kikomunisti zikazagaa nchini kote na 
kushirikiwa na umma mkubwa wa watu wafa- 
nyao kazi. 

Maelfu ya wafanyakazi walishiriki kati- 
| mubbotmiki za kikomunisti kwa mpango 
za Usaidizi kwa Majeshi ya Mpaka- 
kulingana na uamuzi wa Mkutano 














Ja, mnamo Mei Mosi, 1920, 
ia ubbotniki ya Kitaifa. V.I. Lenin 
nga na kampeni hiyo kwa kushi- 
kazi za kujitolea huko Kremlin 
mjini Moscow. - Mfasiri.). 
, subbotniki za kikomunisti 


shalisti uliambatana kwa pande zote na 
mapambano ya kuimarisha nidhamu, na kuto- 
kea chini ya hali ya mapigano makali sana 
wa kitabaka pamoja na ukinzani wa kutapia 
roho kwa upande wa wafuasi wa Mamenshe- 
viki (kama walivyoitwa wageugeu wa Chama- 
ni waliokwenda kinyume na mwongozo wa 
Mabolsheviki, au Wakomunisti halisia Mfa- 
siri.) waliodai kwamba wajibu wa kufanya 
kazi na kufuata nidhamu kama ipasavyo, 
ati una madhara kwa maslahi ya tabaka la 
wafanyakazi. 

Wajibu wa kufanya kazi ulitangazwa mna- 
mo kipindi cha mwanzo cha Vita vya Nchini 
na kuwahusu wakazi wote wenye uwezo 
wa kufanya kazi, huku watu wowote wale 
waliozoea kutumia jasho la wananchi wen- 
zao wakishurutishwa kutimiza wajibu huo. 
Hivyo ndivyo Chama cha Kikomunisti cha 
Urusi kilivyokuwa kikitekeleza mmojawapo 
wa miongozo yake, yaani “asiyefanya kazi, 
na asile”. Utaratibu huo wa lazima wa 
ufanyaji kazi kwa wote ulikuwa ni dhamana 
ya umoja wa kijamii-kiuchumi wa maslahi 
ya watu watumiao jasho lao wenyewe, hali- 
kadhalika ulitokezea kuwa msingi wa ukua- 
ji wa tabia ya kuishughulikia kazi kwa 
kila mtu kuwa ni haja muhimu zaidi ya 
maisha yake, tabia ambayo wafanyakazi wa 
kimaendeleo walikuwa wameshaipata tayari 
ata mnamo siku za mwanzo kabisa za kuwe- 
ko kwa Utawala wa Kisovieti, na iliyopata 
nguvu na kufafanuka zaidi kwa kufanyika 
Subbotniki za kikomunisti. gi 

Azimio la kutangaza wajibu wa kufanya kazi 


69 





na kufuata nidhamu kwa kila mtu, lililopiti- 
shwa na Mkutano Mkuu wa Tisa wa Chama 
cha Kikomunisti cha Urusi, na kutegemewa ku- 
wa msingi wa kuongeza tija ya kazi, liliteke- 
lezwa kimatendo na Chama hicho na kuungwa 
mkono vilivyo na umma mkubwa wa watu wa- 
tumiao jasho lao wenyewe. Chama kilijua kwa- 
mba baada ya kupata ushindi katika Vita vya 
Nchini, tabaka la wafanyakazi wa Kisovieti 
halitakosa kushinda pia na kwa ukamilifu ka- 
tika mapambano ya kuania ujenzi wa uchumi. 
Tabaka hilo lilikabiliwa na jukumu la kuzi- 
fufua shughuli za viwanda na uchukuzi, pamo- 
ja na kuwasaidia wakulima katika jitihada za 
kufufua na kustawisha kazi za mashambani, 
na kwa jumla, kupania kujenga maisha mapya. 
Kukomesha uharibifu wa uzalishaji mali na 
kuongeza tija yake kulikuwa ni mojawapo la 
malengo ya hima zaidi ya mapinduzi ya wafa- 
nyakazi na wakulima. 

Mwendo wa kujenga maisha mapya, ingawa 
ulikuwa ni wa polepole, lakini ulisonga 
mbele kwa uhakika. Shughuli za viwanda 
zilizidi kuingia tena kazini. Mafanikio ya 
mwanzo ya juhudi za kufufua uchumi wa 
Taifa yalikuwa yameshapatikana tayari 
hata kabla ya kumalizika kwa mwaka wa 
. Kwa mfano, utoaji wa chuma cha ku- 
ya wA cha pua ulianza kuongezeka, ikiwa 
WA ; aa mojawapo ya kuendelea mbele 
; hu Aa ja mali kwa jumla. Wakati huo 
uo, pasina kujali hali ngumu sana ya nchi- 

ni kwa jumla, faniki mayani 

jumla, mafanikio mengi yalipatika- 
a Jitihada za kutekeleza mpango 
ija ya kazi. 











Ilikuwa ni makundi ya kazi ya shime ndiyo 
yaliyoonyesha mifano mikuu ya ushujaa ka- 
zini. Makundi hayo ya wafanyakazi wenye 
mwamko mkuu wa kisiasa yalikuwa yaliteke- 
leza kwa ukamilifu mipango ya maendeleo 
ya uzalishaji mali, pasina kujali shida na 
taabu zisizosemeka zilizotokana na uhari- 
bifu, njaa na mapigano makali sana ya 
kitabaka. Ushujaa huo wa wafanyakazi wa 
viwanda ulikuwa na ushawishi mkubwa, na 
kama matokeo yake, makundi ya kazi ya shi- 
me yakachomoza pia kwenye sehemu muhi- 
mu nyingine za uchumi wa Taifa, mkiwemo 
huduma za uchukuzi, vituo vya magarimoshi 
na viwanda vya kutengeneza vyombo vya 
kazi za reli, kama vile, vichwa vya magari, 
mabehewa, n.k. Kutokana na yote hayo, 
mamilioni ya wananchi walijifunza jinsi 
inavyopasa kufanya kazi kwa kutambua vili- 
vyo umuhimu wa dhamana yao. Azimio maa- 
lum lililotolewa na chama cha wafanyakazi 
wa reli kuhusika na uanzishaji wa makundi 
ya kuonyesha mifano ya kazi bora, linase- 
ma: 

“Makundi ya kazi ya shime yanaanzishwa 
kwa ajili ya kuonyesha jinsi ya kutekeleza 
kwa ukamilifu mipango ya maendeleo ya uza- 
lishaji mali pasina kujali hali hizi au zile 
zilizopo. ! 

“Makundi ya kazi ya shime yanaanzishwa 
katika shughuli mbali mbali na kukusanya 
wafanyakazi waliolingana sawa kwa maari- 
a yao ya kiufundi, waliopata mwamko mkuu 
Wa kisiasa na kuwa na ubingwa na kazi 
'mayohusika, na kukusudiwa kujiunga nayo 


71 





kwa hiari yao wenyewe tu. ! 
“Makundi ya kazi ya shime yanatakiwa 
kuwa ni timu mbali.... : 
“Makundi ya kazi ya shime (timu za kazi) 
kwenye shughuli kubwa za uzalishaji mali, 
yanaanzishwa kwa lazima na kabla ya lolote 
katika sehemu za urekebishaji vyombo, ha- 
lafu pia katika sehemu zile zilizozorota 
zaidi (na zenye kutatanisha mwendo wa kazi) 
na kuhitajia ukakamavu mwingi zaidi. 
“,..Makundi ya kazi ya shime hayana fursa 
zozote za umbele kuhusu upatiwaji vifaa, 
vyombo, n.k. 
“Msingi wa kutoa matunzo kwa makundi ya 
kazi ya shime ni huo huo mmoja na ulio sawa 
kwa wafanyakazi wote wengine. 
uhudi za kuanzisha makundi ya kazi ya 
zinaongozwa na wakuu wa viwanda na 
a kwa lazima na vyama vya wafa- 
a jumuiya za kisiasa. 
za kila mwezi za matokeo ya kazi 
di hayo lazima ziwasilishiwe kwa 
navyohusika vya uongozi na vyama 
amoja na kutolewa hadha- 
3 ; 

















ukuaji wa mashindano ya 
ulihimiza sana maen- 
huo utabiri wa Lenin 








ya shime yaliongoza vilivyo mashindano 
ya kazi ya kisoshalisti na kuendeleza tabia 
kuu za subbotniki za kikomunisti. Yote hayo 
yalipelekea kuutwanga pigo kali mtindo 
wa kibwanyenye wa hulka na fahamu, ambao 
kwa hakika ulikuwa bado unayaathiri makun- 
di fulani ya tabaka la wafanyakazi. Hiyo 
pia ilikuwa ni hujuma ya kuangamiza dhidi 
ya tabia kongwe za ufanyaji kazi pamoja na 
mabaki yote mengine ya mazoea na maoni 
yaliyoshindiliwa akilini mwa umma mkubwa 
chini ya mfumo wa kibepari. Kwa hivyo, 
mashindano ya kazi ya kisoshalisti yali- 
tokezea pia kuwa ni medani mojawapo ya 
mapigano ya kitabaka. : 
Mmojawapo wa taratibu muhimu zaidi za 
kuujumuisha umma wa wafanyakazi katika 
shughuli za kujenga usoshalisti, kuongoza 
uchumi na kuzidisha tija ya kazi ulikuwa 
ni uendeshaji wa mikutano ya wazalishaji 
mali. Utaratibu huo ulianzishwa kwa juhudi 
za wafanyakazi wa Petrograd mnamo 1923 na 
kulengewa katika kujadili kwa pamoja hali 
ya uzalishaji mali, mipango na njia za 
ufanyaji iktisadi, upunguzwaji wa gharama 
za utoaji wa bidhaa, uzidishaji wa tija 
ya kazi na uimarishaji wa nidhamu kazini. 
Kwa kuzingatia umuhimu mkubwa wa mikuta- 
No ya wazalishaji mali, Kamati Kuu ya 
Chama ilitoa juhudi za kutandaza utaratibu 
huo kwenye shughuli zote za viwanda 
na uchukuzi, halikadhalika iliunga mkono 
na kuendeleza kwa kila njia taratibu zote 
nyingine za kukuza tabia ya kuania kazi 


; bora miongoni mwa umma wa wananchi. 


73 





Mashindano ya kazi ya kisoshalisti yalito- 
kezea kuwa ni nguvu muhimu sana ya kuen- 
deleza uzalishaji mali. Na yapasa tusisi- 
tize kwamba usoshalisti ni mfumo wa kwanza 
katika historia yote kutoa fursa ya kuen- 
desha mashindano hayo kwa mapeo makubwa 
zaidi na kuwavutia wananchi wengi zaidi 
kujishughulisha na kazi kwa kutumia uwezo 
na vipawa vyao kwa ukamilifu. 

Ni kwa kushiriki katika mashindano ya ka- 
zi ya kisoshalisti na kujiunga na kampeni 
za kazi za kujitolea, kama vile, kwenye 
subboiniki za kikomunisti, ndiko wananchi 
wa Kisovieti walikopata na kukuza hiyo 
tabia mpya ya ufanyaji kazi na ya kushughu- 
likiana baina yao, ambayo V.I. Lenin aliiele- 
zea kuwa “...ni mwanzo tu, lakini ni mwanzo 
wenye umuhimu mkubwa usiopata kujulikana 
kabla. Huo ni mwanzo wa mapinduzi ambayo 
ni magumu zaidi na muhimu zaidi kuliko 
utokomezwaji wa mabwanyenye, kwa kuwa 
ni ushindi dhidi ya uzorotaji wetu wenyewe, 
uzembe na kiburi cha kibwanyenye uchwara, 
yaani tabia zile ambazo ubepari mlaanifu 
umewarithisha wafanyakazi na wakulima. 
Ni pale tu baada ya ushindi huo utakapoti- 
liwa nguvu, ndipo nidhamu mpya ya kijamii, 
; Uu ya kisoshalisti 'itakapoanzishwa, 


na ni hapo tu ndi itak ; zi 
3 Ja kure po itakapokuwa haiyumki 










ya jea nyuma katika mfumo wa 
'2epan, na ndipo ukomunisti utakapokuwa 
ishindiki asilani”. A 
Samo miaka ya mwanzo ya ujenzi wa USO- 
nchini Urusi mkazo mkubwa sana 





za kutengeneza mashindano 
Wa anhaa Ga kuku 

yo tu kutoa mwito 
kwa umma wa wananchi kuja kupania kazi. 
Jambo muhimu zaidi katika upande huo ili- 
kuwa ni kupatikana kwa mifano halisi ya 
ufanyaji kazi bora kwa ajili ya kuthibiti- 
sha kimatendo uwezekano wa kutekeleza 
kikamilifu na kwa kufana mipango ya maen- 
deleo ya wuzalishaji mali hata chini ya 
hali ngumu zaidi za kiuchumi za nchini. 
Mifano hiyo ilikuwa na ushawishi mkubwa 
sana juu ya umma wa wananchi wa Kisovieti. 
Jukumu kubwa katika kuendeleza mashinda- 
no ya kazi ya kisoshalisti na kuingiza 
taratibu mpya na za daraja ya juu za ufa- 
nyaji kazi lilitimizwa na Komsomol (Umoja 
wa Vijana wa Kikomunisti.— Mfasimi.). Ma- 
kundi ya mwanzo ya kazi ya shime ya wana- 
komsomol yalichomoza kwenye miradi ya kiu- 
chumi ya Moscow, Leningrad na sehemu za 
Ural mnamo 1926-1927. Na haikuchukua mu- 
da mrefu kwa vijana wengine wengi wafanyao 
kazi viwandani kujiunga na makundi kama 
hayo katika sehemu zote za nchini. 

Mnamo Mei 1929 Kamati Kuu ya CKU ilipi- 
tisha Azimio “Kuhusu Mashindano ya Kazi 
ya Kisoshalisti Kwenye Viwanda na Makara- 
kana”, ambalo lilipata umuhimu mkubwa kati- 
ka kuendeleza mashindano hayo na kuinua 
kiwango cha uongozi wake. Azimio hilo li- 
lifafanua majukumu halisi ya mashindano 
ya kazi ya kisoshalisti, pamoja na hali za 
kuyawezesha kupata natija halisi ya kiuchu- 
mi. Wajibu. wa kutengeneza mashindano hayo 


ya kazi ya ki- 


75 


uliwekwa juu ya vyama vya wafanyakazi na 
manzili zao. Uongozi wake wa kijumla uli- 
endeshwa na kamati za Chama cha Kikomuni- 


u. Ka 

; Mashindano ya kazi ya kisoshalisti ya- 
liujaza umma wa wafanyakazi ari ya kuonge- 
za juhudi zao katika ujenzi wa uchumi, 
kushiriki vilivyo katika mikutano ya pamo- 
ja ya wazalishaji mali, halikadhalika ka- 
tika uvumbuzi wa njia na mbinu za ufanyaji 
kazi bora. Wafanyakazi wenye mwamko mkuu 
wa kisiasa, mkiwemo wakomunisti, waliwai- 
ta wenzao wale waliokuwa wamezorota, kuja 
kushindana nao na kujionea matendoni mifa- 
Ono yao ya utumiaji wa njia na mbinu mpya 
za ufanyaji kazi kwa ajili ya kuzidisha 
ija yake, kuongeza ubora wa bidhaa na ku- 
nguza gharama za uzalishaji mali. Makun- 
azi ya shime wyalijitahidi kutumia 
ulifu na kwa natija zaidi muda 




















WA 


, kama vile, kwa kuangalia mi- 
ujiwekea vifaa vya kazi, kusha- 
wenzao na kukamilisha maandalio 
ie yanayohusika kabla ya ku- 
mu yao, tena kuzuia japo 
otee kwa kufanya vituo na 
ure, au kwa sababu zozote 
1 kazi ilipokuwa imeshaanza. 

anyaji kazi kwa bidii na 
katika matokeo ma- 
iyo ya kimatendo 
ha 


; wishi mkubwa 


; na uvum- 
geza ubora 








wake uliwezesha” kukuza vilivyo ufanisi 
wa uzalishaji mali kwa jumla. Mashindano 
ya waina izote vya kazi yau kisoshalisi yali- 
saidia sana katika kuendeleza nguvu za 
uzalishaji mali, kuitekeleza na kuipiku 
mipango ya maendeleo ya uchumi wa kitaifa, 
pamoja na kutokeza mamilioni ya wafanyaka- 
zi hodari zaidi mkiwemo wavumbuzi wa 
njia na mbinu mpya za uendeshaji kazi kwa 
ubora na natija zaidi. Maarifa yaliyopatikana 
katika maendeleo ya Dola la Kisovieti ta- 
yari hata mnamo miaka yake ya mwanzo kabi- 
sa, yalionyesha wazi kwamba ari, juhudi na 
bidii za umma wa wananchi zina umuhimu 
mkubwa sana katika kujenga na kuendeleza 
uchumi wa kitaifa. Walakini hayo yalikuwa 
hayatoshi kwa kupeleka mbele maendeleo 
ya wananchi. Kwa hivyo, V.I. Lenin alisisi- 
tiza kwamba utaratibu sahihi wa uzalishaji 
mali wa kijamii wahitajia kila mtu na timu 
ya kazi kupata vichangamshi vya hali umali 
kwa ajili ya kuania matokeo bora zaidi ya 
Juhudi zao kazini. Umma mkubwa wa wana- 
nchi lazima si kama ujue tu, lakini pia uhisi 
kwa undani wa moyo wake kwamba ukuaji wa 
ufanisi wake unategemea kwa pande zote 
kabisa juu ya bidii zake wenyewe katika 
kutekeleza mipango ya kiuchumi na kuzidi- 
Sha tija ya kazi upesi kama iyumkinikavyo. 
Baadaye mashindano ya kazi ya kisoshalisti 
Nchini Urusi yalizidi kukua na kuzagaa, hasa 
mnamo wakati wa utekelezwaji wa mipango 
YA mwanzoni ya miaka mitano ya maendeleo 
ya kiuchumi-kijamii, na hatimaye kugeuka 
Wa ni harakati za umma mkubwa wa tabaka 


77 





la wafanyakazi kwa ajili ya kuzidisha tija 

ya uzalishaji mali, kutekeleza mipango yake 
kabla ya wakati, pamoja na kujipatia maarifa 

ya kutumia ufundi wa aina mpya. ; 
Mashindano ya kazi ya kisoshalisti yali- 
chomoza miongoni mwa tabaka la wafanyaka- 

zi, lakini muda si muda yakazagaa miongoni 
mwa umma mkubwa zaidi wa watu watumiao 
jasho lao wenyewe, na kuashiria mwendo 
wa wananchi wa Kisovieti wa kuingia katika 
daraja mpya ya ukuzwaji wa nidhamu itege- 
meayo fahamu, mgeuko mkuu wa umma huo 
kuja kushikilia tabia mpya ya kuishughulikia 

— kazi, halikadhalika wuadilishaji wa mwana- 
— nchi mwenye tabia za kishakhsia za aina 
mpya, mwananchi mwenye kujenga usoshali- 
sti. Halafu pia mashindano hayo yalisaidia 
kuhimiza mwendo wa kuanzisha viwanda vya 
kitaifa vya kutengeneza nyenzo za uzalishaji 

















mali. 
pasa kuainisha kwamba mwendo huo uli- 
a na tatizo kali la kutayarisha makada 
i, ufundi, uhandisi na uongozi, pamo- 
uongeza ubingwa wao. Wingi huo 
miradi mbali mbali ya uzalishaji 
wa inajengwa nchini, ulihitajia 
Ada 4 mazima ya wafanyakazi wapya 
Utaratibu wa kisayansi wa maten- 
ongoni mwa hatua za muda 

ha katika upande 
azi, na mahali 







kudumu cha kupatikana na kuongezeka kwa 
makada wa kazi mbalimbali, tena na Ri 
muhimu zaidi, wenye ubingwa wa jua, Nj 
gani zilizopasa kufuatwa katika kujipatia 
chanzo hicho, tena kutayarisha na kuwatu- 


mia makada wapya? Hili lilikuwa ni moja- 


wapo la masula ya hima zaidi yaliyoikabili 
Nchi ya Kisovieti. 





Sura ya Tatu. 
Vipi Inavyopasa 
“Kujifunza Ukomunisti ; 


Katika mpango wake wa ujenzi wa usosha- 
listi, V.I. Lenin aliweka umuhimu mkubwa 
sana juu ya mapinduzi ya utamaduni. Mfumo 
wa kisoshalisti hauwezi kupatikana pasina 
kuinuliwa kwa kiwango cha utamaduni mion- 
goni mwa wananchi wote, kutayarishwa kwa 
jakada wa kazi zote zile za kuushughulikia 
humi wa kitaifa pamoja na wasomi wa 
na mpya kabisa, yaani wale wanaotoka 
moja kwa moja umma wa wananchi watumiao 
sho lao wenyewe. Lengo kuu la mapinduzi 
duni ni kukuza fahamu ya kisoshalisti 
enga mwananchi mwenye tabia za ki- 
za aina mpya kabisa zenye kulin- 
hali za dahari ya ujenzi wa mfu- 
izi ya utamaduni katika Nchi ya 
























AL MADA wa kwa utaratibu na kwa 
ik ni na Chama cha Kikomunis- 
io kilichoamua malengo na 
badiliko ya kimsingi katika 
iyakadiria mapinduzi ya 
mojawapo ya kawaida za 
mfumo wa kisosha- 
wamba juhudi 








VA 





kabla ya lolote katika kuainisha mielekeo 
mikuu ya mapinduzi haya na kuyapa tabia za 
kitabaka pamoja na mwongozo wa kiitikadi, 
Kwa kulingana na hayo, Chama kilijitahidi 
kueneza itikadi na maadili ya kikomunisti mi- 
ongoni mwa umma mkubwa wa wananchi, na 
kuania kila mtu afanyaye kazi awe na maari- 
fa ya elimu Pamoja na moyo wa kushiriki kwa 
fahamu timamu katika ujenzi wa usoshalisti. 
Tatizo la hima zaidi kwa Nchi ya Kisovieti 
katika mwendo wake huo wa kufanya mapin- 
duzi ya utamaduni, lilikuwa ni kumpiga vita 


“adui ujinga. Na tukumbushe kwamba zaidi 


ya asilimia 75 ya wakazi wake kwa siku zile 
walikuwa hawajui kusoma wala kuandika, te- 
na makabila 48 yalikuwa hayajapata hata 
mwandiko wa lugha zao. 

Urithi huo mwovu wa utawala wa mfalme 
ulibidi kuondoshwa, na kila mwananchi kufun- 
dishwa kusoma na kuandika. Shughuli zote 
za kijamii zihusikazo na mambo ya kirohoni 
zilihitaji kutegemezwa juu ya msingi wa 
itikadi mpya, ya kisoshalisti. Jamii ya 
Kisovieti ilikuwa “haina budi kujipatia ma- 
kada zake wa kitaifa wenye ubingwa wa juu. 

Tangu siku za mwanzo kabisa za utawala 
Wa "Kisovieti, Chama cha Kikomunisti kilifa- 
nya kila kiwezalo kwa ajili ya kuujulisha um- 
Ma mkubwa wa wananchi maongozi ya kiili- 
kadi ya Mars na Lenin, kuutoa katika hali ya 
kupigwa na ujinga na unyonge, kumwezesha 
kila Mtu kupata ujuzi wa kusoma na kuandika, 
UONgeza maarifa ya elimu na ya mafanikio 
YA Utamaduni kwa jumla. Uundaji wa msingi 


Wan fundi wa usoshalisti ulibidi 


81 


kuanzwa kwa kuupatia umma, mkubwa 
mwangaza wa elimu na utamaduni. Ni kwa 
kujizatiti vilivyo kwa maarifa tu, ndiyo 
umma huo wa watu watumiao jasho lao we- 
nyewe uliweza kuidhaminia nchi yake ku- 
songa mbele upesi na kwa kufana. 


1. Kumhujumu Adui Ujinga 


Mnamo Desemba 26, 1919, Serikali ya Ki- 
— sovieti (ambayo wakati huo ilikuwa inaitwa 
Baraza la Makomisaa wa Umma) ilitoa dikrii 
(amri ya kisheria) “Kuhusu Uondoshwaji wa 
Hali ya Kutojua Kusoma na Kuandika”. Dik- 
rii hiyo iliyotiwa saini na V.I. Lenin ili- 
ka kuwa mwongozo wa muda mrefu wa 
ghuli za uenezaji wa maarifa ya elimu na 
miongoni mwa wananchi wa Ki- 
. Lenin alisisitiza mara nyingi 
ya kumtokomeza adui ujinga 
ki kuujaza umma mkubwa 
kisiasa na ari ya kushiriki vi- 
nzi wa maisha mapya. Kuhu- 
sema: “...Kwa wakati nchi 

















Bila ya hayo haku- 
fununu na mi- 


zi kwamba bila ya kuondosha hali ya kutojua 
kusoma na kuandika hakuyumkiniki kujaa 
usoshalisti. Kwa hivyo, Pasina kujali shi. 
| da na taabu zozote zile za nyakati hizo 
za kuendelea kwa Vita vya Nchini, Serikali 
ya Kisovieti ilikata shauri la kuanzisha 
papohapo kampeni ya kumtokomeza adui ujin- 
ga kwa mapeo ya nchi yote. Amri yake ile 
| inayohusika (tuliyoitaja mapema kidogo) 
ilikusudia: kwanza, wakazi wote kabisa we- 
nye umri wa kutoka miaka 8 mpaka 50 na 
wasiojua kusoma wala kuandika, wanawajibi- 
| ka kwenda kujifunza ujuzi huo kwa lugha ya 
kienyeji au ya Kirusi; Pili, mafunzo hayo 
yatolewe bure, na watu waliokwenda kusoma 
wapunguziwe siku ya kazi kwa saa mbili 
Pasina kukatwa mshahara; tatu, vyombo 
vya Wizara ya Elimu ya Taifa kupatiwa haki 
ya kuwapeleka wote wale waliosoma kwenda 
kujiunga na kampeni ya kupambana na ujinga, 
na kukadiria kushiriki huko kuwa ni wajibu 
wao wa lazima; nne, tendo lolote lile la 
Ukinzani au uzuizi katika utekelezaji wa 
! amri, hiyo likadiriwe kuwa ni kosa la jinai 
lenye kupelekea katika kutiwa adhabu 
inayohusika. 
Kwa hivyo, Serikali ' ya” Kisovieti ilizi- 
kia juhudi za kujifunza kusoma na kuandi- 


i 

| uwa ni wajibu wa lazima wa wote wale 

| wasiosoma, huku ikijiwekea msingi wote wa 
kugharimia kampeni hiyo. Kwa kuhitilafiana 
Na utawala wa mfalme ambao uliwa- 










lA watu watumiao jasho lao wenyewe na- 
3? kujipatia elimu yoyote ile, kwa kuwa 
Ya vizuri hatari iliyoje inaweza kuu- 


83 


kabili kutokana na ueneaji wa maarifa ya 
elimu na utamaduni miongoni mwa Umma huo 
mkubwa, Utawala wa Kisovieti ulifanya ki- 
la uwezalo kwa kudhaminia wananchi wote 
kabisa kutumia kwa ukamilifu nafasi hiyo. 
Hivyo ndivyo Mapinduzi yaliyoshinda ya 
kisoshalisti yalivyoanza kumhujumu adui 
ujinga. Amri hiyo ya kishema ya Serikali 
Kisovieti ilisababisha shauku kubwa 
miongoni mwa wananchi. Mnamo Julai 1920, 
chini ya Wizara ya Elimu ya Taifa, kuli- 
undwa Tume ya Dharura ya Urusi Nzima ya 
kuongoza kampeni hiyo ya kumtokomeza adui 
- ujinga. Serikali iliipatia Tume hiyo wingi 
mkubwa wa haki na madaraka, halikadhalika 
ilitoa fedha na vifaa chungu nzima pamoja 
na kuweka akiba maalum ya karatasi kwa 
ajili ya kuendesha vita vya kuania uondo- 
shaji wa hali ya kutojua kusoma na kuandi- 
ka. Kampeni hiyo ilizagaa kwa nguvu na 
ya mapeo makubwa. Katika sehemu mbali 
nchini kulianzishwa tume za kie- 
ongoza mwendo huo. Tena kuhusi- 
hayo, maeneo ya mijini na vijijini 
n katika mitaa maalum. Kwenye 
y taa kama huo kulikuwa na mshauri 
ujishughulisha na urajisi wa waka- 
a, pamoja na uanzishaji wa shule 
kuwaelimisha watu kama hao. 
mana na kampeni kubwa ya 
ri ya kujiunga na vita 
ui . Kwa madhumu- 
yombo vya upashaji ha- 
, makaratasi na ma” 


v 


ka 


























vile, > "Na  Tuondoshe: Unga ; 
Upanga wa Kushinda Usa ka Ujinga 
mu ni Chombo cha Kupelekea Kwenye Uko- 
munisti”, “Ujinga ni Silaha ya Akiba ya Maa- 
dai wa Mapinduzi”, n.k. 

Katika sehemu mbali mbali za nchini kuli- 
endeshwa Wiki na Miezi ya Elimu. Kampe- 
ni mojawapo ya aina hiyo ilichukua muda 
wote wa majira baridi ya 1920-1921. Hesabu 
zisizo kamili zinaonyesha kwamba mnamo 
Novemba 1920 katika Nchi ya Kisovieti kuli- 
kuwa kumeshaanzishwa vituo zaidi ya elfu 
40 vya kupambana na adui ujinga, mkiwemo 
wanafunzi kiasi cha elfu 1,100. Kwa hakika, 
matokeo hayo yalikuwa ni ya kutia moyo, 
na hasa tukizingatia kwamba vituo hivyo 
vyote vilianzishwa chini ya hali ya uharibi- 
fu mkubwa pamoja na shida kali nyingine 
za nyakati hizo za kuendelea kwa Vita vya 
Nchini. Lakini bila ya shaka, yalikuwa si 
ya kutosha hata kidogo, kwani katika nchi 
hiyo kulikuwa kungali bado kuna zaidi ya 
milioni 15 za watu wasiosoma wenye umri wa 
kutoka miaka 15 mpaka 49. 

Kutokana na juhudi za ung'ang'anivu za 
utawala wa Kisovieti, wakati wa kuingia 
mwishoni mwa Vita vya Nchini, wananchi wa- 
Patao kiasi cha milioni 7 mkiwemo akina 
Mama zaidi ya milioni 4 walikuwa wamesha- 
Jua kusoma na kuandika. Mafanikio makub- 
Wa zaidi katika upande huo yalipatikana 
Majeshini. Vikosi vingi sana vya Jeshi 
kundu (kama Jeshi la Kisovieti lilivyo- 
Si Wanlinaitwa? mnamo nyakati zile.- Mfasiri.) 
> mtokomeza adui ujinga kwa ukamilifu 


miongoni mwa maaskari wao. j 
Chama kilitangaza hadharani kwamba ueli- 
mishaji wa umma hautenganiki na siasa ya 
tabaka la wafanyakazi, huku  kikijitahidi 
kuitegemeza kampeni ya kueneza mwangaza 
wa elimu miongoni mwa wananchi juu ya 
msingi wa itikadi ya kikomunisti. Kwenye 
ukurasa wa mbele wa kitabu kimojawapo 
cha mwanzo kabisa cha abjadi cha masomo ya 
ngumbaru mliandikwa maneno yenye umuhi- 
mu mkubwa sana kwa watu watumiao jasho 
lao wenyewe, yaani: “Sisi si watumwa. 
Watumwa si sisi'.. Vita vya kumtokomeza 
adui ujinga miongoni mwa wananchi wote 
viliendeshwa kwa kuambatana na kulingana 
kabisa na kampeni kubwa ya kuupatia umma 
huo maarifa ya kisiasa na mwamko wa kii- 
takadi. Maarifa hayo yalienezwa kwa kutu- 
mia njia, taasisi na huduma mbali mbali, 
kama vile, mafunzo na madarasa, mikutano 
na mihadhara, klabu, maktaba na vituo vin- 
Sime vya usomaji vitabu, magari ya reli na 
Vyombo vya upashaji habari, majumba 
michezo ya tamasha, vitu vya utamaduni 
amik. 

10 mwishoni mwa 1917 jumla ya taasisi 
ya Taifa katika Nchi ya Kisovieti 
ukia kidogo tu kiasi cha 
! mwishoni mwa 1920 idadi 
haongezeka kwa mara sita, 
ya elfu 95. Hesabu zisi- 
kwamba wakati wa 













kulikuwa tayari kunatumika kiasi 
17 za maktaba, vituo V 


zaidi ya elfu 3 pam 
nema kiasi cha 600. 
Jinsi shughuli hizo za kueneza maarifa 
ya kisiasa na ya kiitikadi miongoni mwa 
wananchi wa Kisovieti mnamo 1919-1920 
zilivyowekewa mkazo mkubwa sana, ina- 
weza kuthibitishwa na habari hiyo kwamba 
wakati jeshi la wapingaji mapinduzi la 
Kolchak (aliyekuwa ni mmojawapo wa ma- 
jemadari wa ngazi za juu chini ya utawa- 
la wa mfalme katika Urusi. - Mfasiri.) 
ilipoanza kushambulia hapo mwanzoni mwa 
1919, jambo ambalo lilikuwa ni la hatari 
zaidi kwa Nchi ya Kisovieti mnamo kipindi 
hicho, ndipo serikali ya nchi hiyo ilipotoa 
amri maalum ya kisheria ya kuzikadiria 
shehena za safarini za magazeti na maan- 
dishi mengine ya  kisiasa-kiitikadi kuwa 
Ni zenye umuhimu sawa na zile za kijeshi. 
Baada ya Vita vya Nchini kumalizika, ta- 
tizo la kuelimisha umma wa watu wafanyao 
kazi lilipata umuhimu mkubwa zaidi. Uene- 
zaji wa elimu ulikuwa ni mojawapo la mashu- 
ruti makuu ya ujenzi na ustawishaji wa 
uchumi wa Taifa. Kutoelimika kwa wananchi 
kungeliweza kuzuia utekelezaji wa mpango 
Wa V.I. Lenin wa kusambaza umeme nchini, 
MPango ambao ulikuwa ndio tegemeo la ufa- 
nyaji wa mageuzi ya kimsingi ya kiuchumi. 
aifa lilihitaji vibaya kuwa na mabingwa 


87 


wengi wa elimu ya kawaida na ya ufundi, 
Jukumu na dhamana kubwa katika upande 
huo iliwekwa juu ya vijana. 
Pasina kujali kufikwa kwake na shida na 
taabu zisizosemeka, Nchi ya Kisovieti ili- 
songa mbele bila ya kusita katika mwendo 
wa kumtokomeza adui ujinga. Kuingia mwaka 
wa masomo wa 1927/28 idadi ya watu walio- 
soma miongoni mwa wakazi wa mijini ilion- 
gezeka mpaka asilimia 78.5, na ile ya viji- 
jini mpaka asilimia 43.3. Utaratibu wa 
kisoshalisu wa mambo ya elimu ulipelekea 
katika uondoshwaji wa hali ya kutojua kuso- 
ma na kuandika miongoni mwa sehemu kubwa 
sana ya wakazi wa nchini tayari hata mna- 
mo mwanzoni mwa miaka ya 1930. Mnamo 
kipindi cha kwanza cha miaka kumi iliyofuatia 
Mapinduzi ya Kisoshalisti ya Oktoba 1917, 
mtando wa vyuo vya elimu ya sekondari ya 
kawaida iandamanayo na ile ya kazi maalum, 
moja na vyuo vya elimu ya juu, ulikua kwa 
araka sana. Tangu wakati wa kabla ya Ma- 
ya Oktoba mpaka kuingia mwaka 
nasomo wa 1927/28, idadi ya wanafunzi 
vya sekondari vya aina hiyo ilion- 
oka ecifu 35.8 mpaka kiasi cha 
atika vile vya elimu ya juu— 
mpaka elfu 168.5. Umma 
nchi ulikuwa na kiu ya eli- 
nduzi ya Kisoshalisti tu 
a kukata kiu hiyo kwa 
lia mlango wazi wa 
imu vya kila aina. 













2. Mwito wa V.I. Lenin 


“Kujifunza, Kujifunza na Kujifunza” 
Ulikusudia Nini? ' 


Mnamo Oktoba 1990 kulianz 
Mkuu wa Tatu wa Umoja wa Kikomunisti wa 
Vijana wa Urusi Nzima (Komsomol ndiyo ufu- 
pisho wa jina la Umoja huo.— Mfasiri.), Mku- 
tano huo ulihutubiwa wa V.I. Lenin. Hotuba 
yake ilionyesha kuwa imeikanganya sehemu 
kubwa ya wajumbe wa Mkutano, ambao sawa 
na hirimu zao waliowawakilisha, walikuwa 
wamezoea kuitegemea nguvu ya silaha kama 
ndiyo dhamana ya kutanzua matatizo ya 
mtataniko zaidi kwa wakati wa Vita vya 
Nchini. Lakini naye aliwahutubia kwa mtin- 
do wa kuchukulia kama kwamba vita hivyo 
vimeshamalizika zamani, huku akiwachorea 
taswira ya nchi yao yenye kuonyesha kuwa 
siyo tena medani ya vita, bali uwanja mkubwa 
sana wa ujenzi. Kizazi kikongwe cha wana- 
nchi watumiao jasho lao wenyewe, V.I. Lenin 
alisisitiza, kimeshauvunjilia mbali mfumo 
wa kinyonyaji na kuvifagilia vizazi vipya 
njia wazi ya kuunda mfumo wa kikomunisti, 
mfumo wa kijamii wa aina mpya kabisa usio- 
kuwa na matabaka tofauti. Na kwa kufua- 
tana na hayo, V.I. Lenin akaliwekea mkazo 
mkuu suala la elimu. 

Miongoni mwa washirika wa Mkutano huo 
mlikuwamo wafanyakazi 217, wakulima 110, 
Watumishi 212 na wanafunzi 63. Lakini ni 
Watu 7 tu kati ya wote wale ndio waliokuwa 
Ma elimu ya juu, ilhali wenzao wengine 
Wengi walijua kwa shida sana kusoma na 


a Mkutano 


89 


kuandika tu. Na ikumbukwe kwamba hiyo 
ilikuwa ni sehemu aali, ya mbele, na ye- 
nye mwamko mkuu wa kuongoza katika kuji- 
shughulisha na mambo ya kijamii miongoni 
mwa vijana wote waliowakilisha umma wa 
watu watumiao jasho lao wenyewe. 

Vipi ilivyowezekana kueneza na kuendele- 
za elimu miongoni mwa umma mkubwa, 
kuujalizia kwa utaratibu na bila ya kusita 
maarifa na ubingwa wa kujishughulisha na 
sehemu mbali mbali za uzalishaji mali, 
kutayarisha na kuongeza makada wapya 
wenye uwezo wa kubuni na kuvumbua njia 
na mbinu za ufanyaji kazi bora, pamoja na 
kuongoza uzalishaji mali kama isapavyo? 
Akilichambua suala hilo katika hotuba ya- 
ke, V.I. Lenin aliwafafanulia vijana majuku- 
mu yao na kusisitiza kwamba muhimu zaidi 
hayo ni ujenzi wa jamii ya kiko- 
Ama shuruti kuu la kutekeleza 
shaba hiyo ni kujifunza. Ingawa “hilo 
ni neno moja" tu”, Lenin alitilia mkazo, 

kwani halitoshi kwa kuyajibu masuala 
'a muhimu zaidi, yaani nini cha kuji- 
ipi kujifunza?”. 

“kujifunza” huko kulikusudia nini? 
kujijulisha na mitindo ya maoni 
kimsingi kuhusu maendeleo 
ta ubingwa wa kuchambua 
la juu ya msingi huo, 

U maarifa yote yali- 
historia, kuyapem- 
na yenye thamani 
amoja na kuya- 
i halisi za kihis- 





















toria ZA wakati huu au ule uliopo; Lenin 
aliwaelezea vijana kwamba utamaduni wa 
tabaka la wafanyakazi lazima uchomoze na 
kukua kama tokeo la kimaumbile Ja maarifa 
yote yale yaliyopatikana katika historia ya 
binadamu tangu mwanzoni kabisa, tena kama 
chanzo muhimu cha kuyajalizia maarifa hayo. 
Kwa hivyo, yote yaliyo muhimu na thamini 
zaidi katika akiba ya maarifa ya binadamu, 
lazima yatumiwe kwa ajili ya usoshalisti. 
Lenin aliiwekea Komsomol shabaha ya ku- 
kisaidia Chama kujenga ukomunisti, kuwa- 
saidia vijana wote wa Kisovieti kushiriki 
vilivyo katika ujenzi huo, kuwaadilisha, 
kuwajumuisha na kuwaunganisha kama ipa- 
savyo. Basi, ni kwa kujumlisha majukumu 
hayo yote ya Komsomol kuhusu uelimishaji 
na uadilishaji wa vijana, ndiyo V.I. Lenin 
alitoa mwito huo mfupi “Kujifunza Ukomu- 
nisti” ambao ulisisitiza haja ya kujipatia 
maarifa ya elimu mna tabia ya kushikilia 
maongozi ya kiitikadi na maadili ya kiko- 
munisti kwa kizazi kichanga katika jiti- 
hada za kujenga mfumo wa kijamii wa aina 
mpya. 

Mwendo wa kukiadilisha kizazi cha wa- 
nanchi kuwa na tabia za kishakhsia za aina 
mpya kabisa ulilengewa katika kumjaza kila 
mtu ari ya kupata na kushikilia kwa utha- 
biti msingi wa kushiriki vilivyo katika mai- 
Sha ya kijamii, pamoja na kujifunza na ku- 
Ongeza maarifa kwa ajili ya kutoa mchango 
muhimu katika kazi ya ujenzi wa jamu mpya. 
'€nin alisisitiza kwamba mabadiliko ya kim- 
Singi kya kijamii lazima yaongozee katika 


91 


kuwakomboa kwa ukamilifu wananchi wote 
kutokana na aina zote za utumwa wa hali za 
vifaa na za kirohoni, na kumpatia kila mtu 
fursa tele kwa kujiendeleza kishakhsia 
na kujenga maisha mapya kwa mtindo wa 
kusanii. Lenin alitengeneza mpango mzima 
wa kuadilisha kizazi kipya cha washirika 
wa mapambano ya kuania ushindi wa ujenzi 
wa jamii mpya, na kuutegemeza juu ya 
msingi wa kushikilia mkabala wa kitabaka 
katika kuzikadiria nguvu na fursa za kima- 
pinduzi za vijana, na mastakimu yao katika 
mapambano hayo ya kupeleka mbele maen- 
deleo ya kijamii. 

Lenin alifundisha kwamba mwendo wa ku- 
badilisha mfumo wa kijamii lazima uanzie 
kwa kumrekebisha mwananchi mmoja mmoja. 
Kila mwananchi alibidi kufundishwa mtindo 
mpya wa maoni na ufanyaji kazi. Je, kuli- 
kuwa na matangulizi halisi kwa kutekeleza 
shabaha hiyo? Ndiyo, yalikuwako. Na kuhusi- 
ka na hayo, V.I. Lenin aliandika: “Sisi ni 
watu waliopigwa na umasikini na ujinga. 

Msuskitu. Hoja tuwezna fahamu ya 

wa kujifunza. Hoja tuwe na hamu ya 
a Ja tuwe tumeshatambua wazi- 

wa sasa mfanyakazi na mkuli- 
elimu si kwa ajili ya kuongeza 

na a ya makabaila na mabe- 
aji ya kunufaisha maisha 













akuwa nayo tayari. 
ifunza wala hatuta- 
WA wi 


UE 


| Yafundisharvijana nadharia yaikinagi 
duzi ili iwasaidie kutambua vilivyo umuhi- 
mu wa kijamii wa kazi na shughuli zao za 
kila siku. Kwa hivyo, ilibidi kuwajulisha 
na maongozi sahihi, ya kikomunisti, kuhusu 
njia za kuainisha na kujifunza kama ipa- 
savyo maarifa yaliyopatikana kabla katika 
historia ya maendeleo ya binadamu. Lenin 
alisisiuza kwamba haipasi kujifunza maarifa 
hayo kutokana na vitabu au maandishi tu 
ya kikomunisti. Wala haiyumkiniki kujenga 
ukomunisti kwa kutegemea maarifa ya vita- 
buni tu. Inabidi kupata Uwezowa 
kuambatanisha maarifa na matendo 
yenyewe hasa ya kushiriki katika mapambano 
ya kuania ushindi wa ukomunisti. Ujuzi wa 
ukomunisti kutokana na maandishi peke yake 
tu na usioambatana na jitihada halisi katika 
mapambano hayo, unakuwa haufalii kitu. Basi, 
ni kwa kutegemea maongozi hayo ya Lenin 
ndiyo kukaainishwa na kufuatwa mielekeo 
mikuu na njia za kuwaadilisha vijana kuwa 
na tabia za kikomunisti. Madhumuni yake 
ilikuwa ni: Wa 
—kuwapatia wavulana na wasichana ujuzi 
wa kutosha wa nadharia ya mafunzo ya Mars 
na Lenin; kuwasaidia kujijulisha na mafa- 
nikio makuu ya kiutamaduni yaliyopatikana 
katika historia ya binadamu; ; ; 
—kuwafundisha jinsi ya kuyatumia maarifa 
yote yale kwa ajili ya kujipatia imani pevu 
za kiitikadi, na kuyachukulia maongozi ya 
hama cha Kikomunisti kuwa si kama maso- 
mo ya kinadharia tu, lakini pia kama utaratibu 
ioambatana wa imani na maoni yao wenye 


93 


we; kuwafundisha jinsi inavyowapasa kutu- 
mia juhudi zao wenyewe katika “kujipatia na 
kushikilia imani za kikomunisti”; ; ; 
—kuhakikisha upevu wa imani zao hizo 
kwa kuangalia matendo na mwenendo wao 
kwa jumla katika ujenzi wa jamii mpya. 
Njia ya kujifunza wingi huo usiohesabika 
wa maarifa yaliyopatikana na binadamu 
yaanzia wapi? WYaanzia katika kujipatia 
mwongozo wa kutafiti malimwengu. 
Mwananchi mwenye kujenga jamii mpya ha- 
na haja ya kuijaza akili yake kwa maarifa 
matupu yasiyoambatana na matendo halisi, 
wala haipasi kufuata mtindo wa kujijaza 
miito mitupu ya kikomunisti. Mwananchi 
kama huyo anahitajia maarifa halisi ya 
kimatendo, pamoja na uwezo wa kuyacham- 
bua kwa ukamilifu na kuyatumia vilivyo ka- 
tika matendo yake. Kwa hivyo, umuhimu wo- 
te wa elimu ni katika kuambatana kwake na 
juhudi za kimatendo za ujenzi wa jamii 
E mpya, ya kisoshalisti. Kuhusika na hayo, 
O Lenin aliwaelezea vijana kwamba lengo la 
; wa Kisovieti si kuzifufua tu shu- 
wwanda na kilimo, lakini zaidi ya 
ziendeleza zaidi juu ya msingi wa 
“aoisa wa ufundi na sayansi. Msingi 
Lenin alivyofundisha, uliweza 
bazaji umeme nchini kote. 
ya Dunia pamoja na Vita 
maadui wa ndani na wa 
Kisoshalisti vilikuti- 
“Uu nasara iliyohesabika 
bu cha bilioni 77, 
utajiri wote wa 
















kitaifa “wa nchi hiyo kwa wakati huo, na 
kama matokeo yake, shughuli za Wak 
mali, uchukuzi, n.k. kwenye sehemu B 
za nchini humo zikaharibika na kuzorota 
kabisa. Wananchi walikuwa hawana njia yo- 
yote nyingine ya kujitoa katika balaa hiyo, 
isipokuwa kujikaza kwa nguvu zao zote kwa 
ajili ya “kujitoma mbele” upesi kama iyum- 
kinikavyo. Na ni kwa kutegemea usambazaji 
wa umeme nchini kote tu ndiyo waliweza 
kufanikisha mwendo wao huo. Kwani kupati- 
kana kwa nguvu hiyo vya kutosha kulifanya 
iyumkinike kuongeza mno tija ya kazi, kui- 
nua zaidi kiwango cha utumiaji wa mashine 
katika shughuli za viwanda, na baadaye, 
katika kilimo, tena kuendeleza utengenezaji 
wa nyenzo za kimsingi wa uzalishaji mali, 
n.k. Kujua kusoma na kuandika tu, na kufa- 
hamu tu umeme ni kitu gani, kulikuwa haku- 
toshi hata kidogo kwa kutanzua tatizo hilo 
la kusambaza umeme nchini kote. Kwani pa- 
moja na hayo kulihitajika kuwa na ujuzi wa 
njia za kiufundi za kuitumia nguvu hiyo 
katika shughuli za viwanda, kilimo na sehe- 
mu nyingine za uzalishaji mali. Ni kwa 
kutegemea maarifa ya kimatendo tu ndiyo 
elimu ya kisayansi iliweza kuwa na natija 
halisi. ; ; 
Lenin alieleza yote hayo kama vile akifa- 
fanua mapeo na umuhimu wa mapinduzi ya 
kisayansi na ya kiufundi yaliyokuwa yana- 
kurubia kutokea ulimwenguni, huku akiwa- 
yakinishia vijana kwamba pasipokuwa na 
maarifa ya elimu na ujuzi wa njia Za KIU 
fundi za kuyatumia maarifa hayo kazini, 


95 


“ukomunisti utakuwa si chochote kingine, 
isipokuwa tamanio tupu”. . saka 
Lenin alisisitiza kwamba njia halisi za 
kuwafundisha vijana ukomunisti Zzinatege- 
mea maadili ya kikomunisti. Maadili hayo 
yenye kuyatumikia mapigano ya tabaka la 
wafanyakazi ndiyo yanayoamua mwenendo 
wa raia wa jamii ya kikomunisti. Msingi mkuu 
wa maadili ya kikomunisti ni mwambata- 
no wa kawaida na kanuni za mwenendo zenye 
kumzuia mwananchi yeyote yule kujitwalia 
matunda ya kazi ya mwananchi mwenziwe. 
Lenin aliwaelezea vijana kwamba maadili ya 
jamii kongwe yalitegemezwa juu ya kanuni 
hii: ama unanyang'anya au unanyang'anywa, 
ama unamfanyia kazi mtu au anakufanyia ka- 
zi wewe, ama unakuwa ni mwenye watumwa 
au kuwa mtumwa mwenyewe. Chini ya hali 
hiyo kila mtu huishughulikia shibe yake 
binafsi tu. “Madhali ninaendesha shughuli 
zangu za kibinafsi kwenye kikataa hiki 
da ardhi, simjali kitu yeyote mwingine; 
ata kama wengine wanakufa kwa njaa, 
iwa ni heri zaidi, kwani yaniwezesha 
nafaka yangu kwa bei ya juu zaidi”. 
in waliyakatalia mbali maadili 
ezwa juu ya kanuni kama hizo 
ano baina ya watu. Na ni mwiko 
halisi yeyote yule kufua- 
Uo wa hulka, fahamu na 
Ww kikomunisti ulilen- 
e katika kukomesha mi- 




















US wa”. na kuhasi- 
zama zote zile 





za kabla. Pamoja na Ukuzwaji wa kawaida 
mpya za mwenendo zenye madhumuni ya ku- 
komesha unyonyaji wa kikomunisti ulikusu- 
dia pia kuipiga vita mitindo yoyote ile ya 
maoni na fahamu ya kijahili, mkiwemo mazo- 
ea ya kujifikiria binafsi tu. Kwa hivyo 
sambamba na juhudi za kuwafafanulia vijana 


kawaida na kanuni bora za kimaadili, hali- 


kadhalika njia zinazoweza na zinazopasa 
kufuatwa katika kushughulikiana baina ya 
wananchi, ilibidi Pia kuwashirikisha moja 
kwa moja katika mapambano halisi ya kua- 
nia ukuzwaji na uimarishaji wa tabia za 
kushirikiana kitabaka, na kuwafundisha 
haja na njia ya kuungana vilivyo kimawazo 
na kimatendo. Hiyo ndiyo maana kamili ya 
“uadilishaji wa kupitia katika mapigano 
dhidi ya wanyonyaji, uadilishaji wa kupi- 
tia katika kuungana vilivyo na tabaka la 
wafanyakazi dhidi ya wote wale waliozoea 
kujifikiria shibe yao tu na wenye kushiki- 
lia shughuli zao ndogo za kiuchumi za kibi- 
nafsi, dhidi ya mtindo huo wa hulka, fahamu 
na tabia ambao unadai: nikitapia faida 
yangu binafsi, sijali hata chembe kitu chocho- 

te kingine”. AA 
Chini ya hali ya siku zile ya ufanyaji wa 
mageuzi makubwa sana ya kupelekea katika 
Uondoshwaji wa tabia na kawaida kongwe 
Za kimaadili, vijana walitokezea kuwa ni 
nguvu ya kijamii yenye kushiriki kwa ari 
Na bidii zaidi katika kujifunza na kushiki- 
'a maadili ya aina mpya. Mapema sana hata 
mnamo 1918, katika makala yake Majukumu 
Ja Papo ya Utawala wa Kisovieti, Lenin 
97 


7-488 


alitoa mwito kwa wajenzi wa mfumo mpya 
wa kijamii kuji um zambindowa 
ufanyaji kazi wa kisoshalisti. Hali- 
kadhalika akihutubia Mkutano Mkuu wa “Tatu 
wa Komsomol, Lenin aliwaambia vijana 
kwamba ni wajibu wao wa lazima kupata 
ubingwawakufanyakazi. Ali- 
sema: “Umoja wa Vijana wa Kikomunisti la- 
zima uwaadilishe vijana wote kuwa na tabia 
ya kuishughulikia kazi yao kwa kufuata ni- 
dhamu na fahamu timamu tangu miaka ya 
mwanzo kabisa ya ujanani mwao”. “Wote wa- 
le wanaotaka kujinasua kutokana na pingu za 
utumwa wa kibepari, ujinga na unyonge”, Le- 
nin alitilia mkazo, “na kushika njia ya ku- 
songa mbele kuelekea kwenye maendeleo ya 
kijamii na uadilifu, yawapasa kuwafuata wa- 
fanyakazi wa kimapinduzi, kuwafuata wako- 
munisti. Nao watadai wafuasi wao washikilie 
shuruti moja tu: “nidhamu na uthabiti kati- 
uendesha mapigano magumu...””. Hotuba 
.I. Lenin katika Mkutano Mkuu wa Tatu 
msomol ilitokezea kuwa ni mwongozo 
shama cha Kikomunisti katika jitihada 
<uwaadilisha vijana kwa kulingana 
kikomunisti, pamoja na kuijaza 
vijana wote wa Kisovieti ari 
yo na kwa mtindo wa ku- 
nz wa usoshalisti. Huo 
zo mkuu wa kulea kizazi 















wA mfumo wa kiko- 


yapi 





TA CA 
3, Njia za Mwanzoni 

“za Matayarisho ya Makada 
wa Uzalishaji Mali wa Kisoshalisti 


Kampeni ya kumtokomeza adui ujinga 'ili- 
kuwa ni hatua ya kwanza tu katika njia 
ya kukuza maadili ya aina mpya, kufuata 
mtindo mpya wa kuyashughulikia maarifa 
pamoja na taratibu mpya za matengenezo 
ya shughuli za wananchi. Wafanyakazi na 
wakulima pamoja na vijana waliorudi kutoka 
mpakani walipania kuingia katika mafunzo 
ya aina mbali mbali: Wananchi walifundi- 
shwa mtindo mpya kabisa wa kuzishughulikia 
kazi zote zile ambazo hawakuwa . kamwe 
wakizidhania kama ni zenye kuhitajia utaala- 
mu fulani maalum wa aina mpya, bali wali- 
kuwa wakizifanya sikuzote kwa mtindo wa 
kizamani, na kila mtindo wowote ule ukiwa 
ni wa kukonga zaidi, ndivyo walivyouchuku- 
lia kuwa ni afadhali zaidi kwao. Sasa, ku- 
tokana na kuingia katika mafunzo hayo yali- 


yoanzishwa nchini kote, kila mwananchi 


akapata fursa ya kuongeza ubingwa na ustadi 
wa kazi yake, kuyajalizia maarifa yake 
kutokana na shughuli zake zenyewe za uzali- 
shaji mali, pamoja na kushiriki mwenyewe 


katika matengenezo ya mwendo wa kazi. Mai- 


Sha yenyewe ya nchini yaliwapelekea wote 
katika kutambua haja kubwa ya kuandamani- 
Sha kazi na masomo. Na huo ulikuwa ndio 
mwelekeo wa kutanzua tatizo la kutayarisha 
A kada wa. kitaifa pamoja na kuongeza 
u in a Wi E ; za 
MA tatizo hilo ilibidi kuratibisha 


99 


vizuri utumiaji wa wakati wa kazi, kama vi- 
le, kupanga wiki ya kazi kwa njia ya kuwe- 
zesha kipindi fulani maalum kiwe kinatumiwa 
kwa ajili ya masomo. Mashauri mbali mbali 
yalitolewa katika upande huo, kwa mfano, 
kupunguza siku ya kazi kwa saa mbili tatu 
na kuzitumia kwa masomo, au kuipembua 
siku nzima kwa kila wiki kwa madhumuni ka- 
ma hayo, au kuanzisha mafunzo ya usiku 
ya kusomea watu baada ya kwisha kumaliza 
kazi zao za mchana. 

Suala kubwa jengine katika upande huo lili- 
husika na walimu. Haikutosha kuwatumia 
makada wakongwe tu wa fani hiyo, ambao 
wengi wao mnamo kipindi cha mwanzoni wa- 
liyakinza madhumuni mapya na njia mpya za 
— uelimishaji. Kwa hivyo, katika kampeni ya 

kumtokomeza adui ujinga kulishirikishwa pia 
makundi mazima mazima ya wanafunzi vija- 
wafanyakazi wenye fikira za kimaendeleo 
oja na wananchi wengine waliojitolea ku- 
a na mwendo huo wa uenezaji wa mwan- 
limu. Mara kwa mara wafanyakazi 
wenye bidii zaidi waliokuwa wame- 
a mafunzo haya au yale, wali- 
apo kuja kuwa walimu wa mwan- 
3echi wenzao. Walikuwa wakiwa- 


















zo yalikuwa yakianzish- 
ye sehemu za kazi, ikiwa 


lijitahidi kuwavu- 
uingia katika 


mafunzo Pamoja na kuwasaid: 


moni, jambo ambalo lilipata umuhimu mkub- 
wa katika kuongeza ubin 


Kwa Jumla utaratibu huo ulikuwa ni wa 
kutoa maarifa ya kazi, na kwa hivyo, uli- 
tofautiana na ule wa kawaida. wa utoaji 
elimu shuleni. Wananchi walikuwa wakiji- 
funza kwenye shughuli zao Wenyewe za uza- 
lishaji mali, na kwa kuambatana na mwendo 
wa kudumu wa Shughuli hizo. Vipi utarati- 
bu huo ulivyokuwako matendoni, na njia 
gani zilitumiwa katika kuufuata? Hebu nai 
tuchukue mfano wa shirika za kilimo za nya- 
kati hizo. Wanachama wa shirika hizo wali- 
kuwa wakigawanyika katika makundi mbali 
mbali kwa kulingana na aina za shughuli zao 
za uzalishaji mali, huku kila moja likiwe- 
kewa mpango maalum wa kuongeza ubora wa 
kazi na kuinua kiwango cha uendeshaji wa- 
ke. Katika mafunzo yao makundi hayo yali- 
kuwa yakipatiwa kima cha lazima cha maarifa 
na mashauri yanayohusika, ambayo yalikusu- 
diwa kutumiwa na kuthibitishwa nayo kazini, 
na matokeo yake kuarifiwa masomoni. Waki- 
zingatia matokeo hayo kinadharia, wakulima 
uarifiwa masomoni. Wakizingatia matokeo 
Ayo kinadharia, wakulima waliongeza maari- 
2 ya ufanyaji kazi bora, na kwa kuyvyo; 
kuinua kiwango cha uzalishaji mali wa 
Jumla. Kisha hayo, walikuwa wakiwekewa 
Mipango mipya na kufuata utaratibu WA Bu 
Na kama matokeo yake, kuendelea mbele za 
! Na zaidi katika kuongeza ubingwa wao, 


101 





kutumia njia wa mbinu bora za kazi na 
kufanikisha mwendo wote, wa uzalishaji mali 
vijijini. ; 

Yapasa kuainisha kwamba pamoja na kupa- 
tiwa maarifa ya kazi zao hasa, watu walio- 
chukua mafunzo kama hayo walijulishwa pia 
habari za uzalishaji mali wote kwa jumla, 
na kujaliziwa ujuzi wa mambo ya ufundi 
wa aina mbali mbali. 

” Lengo kubwa na la mtataniko sana la kuinua 
kiwango cha elimu na utamaduni miongoni 
mwa umma wa wananchi lilihitajia kufanyiwa 
uchunguzi na uchambuzi wa pande zote na wa 
makini bila” ya kusita. Mathalan, katika 
upande huo kulibidi kutengeneza misingi ya 
kinadharia ya utaratibu wa kutoa mafunzo 
kazini kwa umma mkubwa, pamoja na njia za 
kuuingiza matendoni “utaratibu huo; mipan- 
po na mitindo ya kuwashughulikia watu 
enye bidii zaidi katika mafunzo kama hayo; 
kuendesha mafunzo hayo kwa msin- 
“kuwagawanya wazalishaji mali katika 
















ya kuwafundisha kwa mtindo 
inu za upangaji, uhasibu kwa 
ku; vimmoja katika shughuli 


endesha mikutano ya pamo- 
nali ulihitaji kukamilishwa 
ha mikutano hiyo ku- 
angaji na urajisi 
pia na uten- 
ubora na 


fa mapya kutokana na utekelezaji 
mu yao kazini. Kwa kuamb 


li ya uchumi yalibidi 
katika kuzidisha wingi n 
lakini vilevile katika k 
utamaduni, ubingwa na elimu ya kawaida mi- 
ongoni mwa watu wafanyao kazi, pamoja na 
kuzidi kuzitegemeza shughuli za uzalishaji 
mali Juu ya msingi wa kisayansi na kuongeza 
natija yake. 

Tangu 1920 katika Nchi ya Kisovieti kuliza- 
gaa kampeni kubwa ya kuwafahamisha wa- 
nanchi umuhimu wa maarifa ya mambo ya 
ufundi wa aina mbali mbali, pamoja na ku- 
panua mtando wa mafunzo yanayohusika. Ni 
kwa kujitegemea wenyewe tu ndiyo Taifa 
liliweza kujipatia makada wapya wa kazi we- 
nye ubingwa wa juu, jambo ambalo liliweke- 
wa nadhari kubwa zaidi na vyama vya wafanya- 
kazi, halikadhalika na Kamati Kuu maalum 
iliyoundwa hasa kwa ajili ya kuongoza uta- 
ratibu wa kutoa elimu ya kazi za ufundi. 
Kwa kulingana mna dikrii inayohusika ya 
Barasa la Mawaziri, katika sehemu zote za 
nchini kulianzishwa mafunzo kama hayo ya 
muda. mfupi ya viwandani. Halafu pia mnamo 
katikati ya 1920 katika viwanda na makara- 
kana kulifunguliwa mafunzo ya madarasa ya 
kutayarisha makada wa kazi mbali mbali kuto- 
ka miongoni mwa vijana. sani . 

Kwa kuongoza utaratibu wa kitaifa wa ha 
tayarisha wafanyakazi wenye maarifa, Serika- 
i ya Kisovieti ilitoa amri ya kisheria kuhusu 
wajibu wa lazima wa kujipatia maarifa kama 


103 





hayo ya kazi za ufundi. Amri hiyo ilise- 
ma: 

“JI. Kwa kuzingatia haja ya kukomesha uko- 
sefu wa maarifa ya ufundi, kutanzua tatizo 
kali la kujipatia makada wa kazi ambalo 
limevikabili viwanda vyetu, na kutosheleza 
upesi kama iyumkinikavyo mahitaji yetu kwa 
wafanyakazi wenye maarifa na ubingwa wa 
juu, Baraza la Makomisaa wa Umma limea- 
mua: 

“1) Wafanyakazi wote wenye umri wa kutoka 
miaka 18 mpaka 40 wanawekewa wajibu wa 
lazima wa kujifunza maarifa ya mambo ya 
ufundi; 

“2) Kwa kulingana na maagizo ya Kamati 
Kuu ya kuongoza utaratibu wa elimu ya kazi 
za ufundi, pamoja na vyombo vyake, Kamati 
Kuu inayohusika na utekelezaji wa mawaji- 
biko ya kazi la lazima kwa wote, inakusu- 
dia kutimiza maagizo hayo kwa kuzipelekea 
hizo wingi unaohitajika na watu 
miongoni mwa makundi mengine ya 
kwa ajili ya kuwaingiza katika 
yanayohusika. 
ka shughuli zile za viwanda na 
zisizokuwa na madarasa yao 
yarisha makada wa kazi ku- 
wa vijana, wajibu wa lazi- 
nita ya mambo ya ufundi 

U wafanyakazi wote 
miaka 14. 
wisha pata maa- 
yaliyokuwa yana- 

























vya sasa (mafunzo 
wafanyakazi!), ndio 
wajibu huo wa lazima. 


“4. Wafanyakazi waliokwisha timia umri 
wa miaka 40, kama wakieleza hamu ya kuta- 
ka kujipatia maarifa Ya mambo ya ufundi, 
wanaweza pia kupatiwa fursa ya kuingia 
katika mafunzo yanayohusika.... 

“5. Madarasa ya aina hiyo ya muda mfupi 
yanakusudiwa kuendeshwa wakati wa usiku, 
na kuchukua si chini ya saa 18 kwa wikisa 

“6. Siku ya kazi ya mtu aliyeko kweny 
mafunzo hayo inapunguzwa mpaka kuwa y 
ya saa sita. ia 

“7. Muda wa kusomea vijana wasiofikia 
umri wa miaka 18 unakusudiwa kuwa si chini 
ya saa 4 kwa siku, ilhali wakati wa kazi yao 
ya kawaida upunguzwe mpaka kuwa saa 4 
kwa siku. swa 

“8. Uvunjaji wa nidhamu ya masomoni na 
wa mawajibiko ya kusoma unakadiriwa kuwa ni 
kitendo cha kukwepa wajibu wa kazi wa la- 
zima kwa wote. Kutofika masomoni kunakadi- 
riwa kuwa ni sawa na utegaji kazi, na kuan- 
damana na adhabu inayohusika”. 

Kwa hakika, haikuwa rahisi kutengeneza 
Utaratibu wa kuendesha mafunzo ya mambo 
ya ufundi, na hasa katika sehemu za mi- 
taani. Kulikuwa na uhaba sana wa vifaa 


WA waa "isa taasisi 
! Madarasa ya wafanyakazi ni aina maalum YA 

za elimu  Enwiko katika Nchi ya Kuoa WAA 

1919-1940, na iliyolengewa katika utoaji wA au 

ya kawaida kwa vijana watokao miongoni m kuingia 

wafanyao kazi, kwa ajili ya kuwawezesha 

katika vyuo vikuu. - Mhariri. 


Ya Usiku, madarasa ya 
wanaoweza kuachiliwa 






105 


vya lazima vya masomoni, kwa vile, karatasi, 
wino, penseli, n.k. Kwa hivyo mara nyingi 
badala ya penseli kulitumiwa makaa, na 
wino kutengenezwa kutokana na masizi; kwa 
kuandika kulitumiwa vibao, na abjadi zi- 
litungwa kwa herufi za kukatwa kwenye 
magazeti na mabango. Tena si kila mara 
ilikuwa dhahiri kama ni aina gani ya elimu 
ya ufundi ndiyo iliyo muhimu zaidi na inayo- 
hitajika zaidi kwa wakati huu au ule. Nya- 
raka zinazohusika za mwaka wa 1920 zinao- 
nyesha wazi jinsi taratibu na njia za uto- 
aji wa elimu ya ufundi kwa wafanyakazi 
zilivyokuwa ni za aina chungu nzima, ambazo 
mara nyingi zilikosa kulingana sawa. Ma- 
thalan, kulikuwa na madarasa ya muda mfupi 
ya kujifunza mambo ya ufundi, madarasa ya 
kutayarisha wafanyakazi kutoka miongoni 
— mwa vijana, mafunzo ya kuongeza ubingwa 
kazi, vyuo vya ufundi vya aina mbali 
ali, shule za elimu ya aina hiyo hiyo, 
mo zile za kusomea vijana, pamoja 
a viwanda maalum vya kufundisha 
kazi na kutoa mifano yake, 
na kadhalika.” 

a sana ya taratibu hizo za ma- 
ada wa kazi ilichomoza nchi- 


















a wakijitolea kuanzisha 

muda mfupi ya kujipa- 
huku wakitengeneza mi- 
ia kuwateua wali- 





wemo vijana, wasiokuwa na maarifatikama 
hayo. 


Lenin hakuwa kamwe akisema: kwanza na- 
tumalize Vita vya Nchini na kutilia nguvu 
utawala wa Kisovieti, kisha. tu tupanie ka- 
zi ya kumtokomeza adui ujinga, N.K. Krups- 


kaya, mwandani wa mapinganoni na mkewe 
V.I.. Lenin, alisimulia baadaye. . Lenin 
aliambatanisha moja kwa moja mapigano ; 
ya kuania utawala wa wananchi na. jiuhada 
za kuwapatia mwangaza wa elimu na utama- 


duni. Mapinduzi ya kisoshalisti yaliuzin- 
dua umma mkubwa wa wananchi hata makun- 
di yake yale yaliyokuwa yamezorota zaidi 
kwa kupigwa na giza la ujinga, na kuujaza 
ari ya kujipatia maarifa. Umma huo uli- 
kuwa na njaa ya elimu, na utawala wa 
Kisovieti ulifanya kila uwezalo kwa kuusai- 
dia katika upande huo. ; ; 
Kuongeza kiwango cha elimu miongoni mwa 
wananchi wote kulikuwa ni msingi pekee ulio- 
Wezesha kuyategemeza matengenezo ya kazi 
yao juu ya msingi wa kisayansi na ya kiu- 
fundi pamoja na kuendesha uchunguzi wa ki- 
sayansi kwa ajili ya kupeleka mbele uzali- 
shaji mali nchini. Akiyagusia mambo ya 
utamaduni katika mfululizo mzima wa hotuba 
na makala zake mnamo miaka ya mwanzoni 
ya utawala wa Kisovieti, Lenin alitilia mkazo 
Umuhimu mkubwa sana wa uelimishaji wa 
Umma kwa ajili ya kufanikisha ujenzi wa Us" 
Shalisti. Aliwafafanulia wananchi waziwazi 


107 





mwambatano wa kimaumbile wa majukumu 
ya kisiasa, ya kiuchumi na ya kiutamaduni 

iyoukabili utawala wa Kisovieti, pamo- 
ja na mielekeo mikuu na njia za kuyateke- 
leza majukumu hayo. 

Ili kujipatia tabia zilinganazo na jamii 
yake ya kisoshalisti, kila mwananchi ilim- 
bidi kujizatiti vilivyo kwa maarifa ya kim- 
singi ya elimu na sayansi, maongozi ya kii- 
tikadi na maadili ya kikomunisti, pamoja 
na kawaida za udahiliano wa kisoshalis- 
ti. Ni kwa kutegemea hayo tu ndiyo aliweza 
kugeuka kuwa bwana halisi wa nchi yake. 


aa ya 





UTA ya Nne. 
Vyanzo vya | hamani za Jamii 
ya Kisoshalisti 


Thamani kuu za jamii ya kisoshalisti 
zinatokana na kazi huru ya raia huru. Uso- 
shalisti wakusudia shughuli za pamoja za 
wananchi ziwe zinalingana na maslahi ya 
jamii yote na ya kila mtu mbali. Fursa ya 
kuendesha shughuli hizo za pamoja za kui- 
tumikia jamii ya kisoshalisti, inapelekea 
katika uchomozaji na ukuaji wa mahusiano 
ya aina mpya kabisa baina ya watu. Kuwepo 
kwa mahusiano hayo ya kiujima, yaani ya 
kushirikiana na kushughulikiana kwa kila 
upande wa kazi na maisha, kunakomesha hi- 
tilifu baina ya mtu binafsi na kundi la 
watu, halikadhalika baina ya kundi kama 
hilo na jamii nzima. Mjumuiko wa kisoshalis- 
ti wa wananchi unawakilisha hali hiyo ya 
kutegemea mtu kwa jamii, ambayo inamkom- 
boa kwa ukamilifu na kumfanya kuwa shakh- 
sia huru. A ; 

Jinsi gani uhuru huo wa shakhsia ndani 
ya mjumuiko wa watu unavyofikiliwa, NANA 
kusudia nini? Kwa nini mjumuiko wa wana” 
nchi chini ya mfumo wa kisoshalisti una. 
kuwa ni mtokezo mkuu wa thamani za BI 
uo, pamoja na kumjaza KIKI aniye 

a nguvu misingi ya usoshalsh: A 

Mafunzo ya Marc yanasema kwamba masia 
hi ya kibinafsi ya watu watumiao jas 

109 


wenyewe hayawezi kutoshelezwa pasina ku- 
kombolewa kwa umma huo wote kutokana 
na utumwa wa kibepari; halikadhalika ni pa- 
le tu umma wote wa wananchi unapokuwa 
umeshapata uhuru, ndipo kila mtu mbali pia 
anapokuwa ni mwenye uhuru kamili wa ki- 
shakhia. Ni kwa kuwamo ndani ya mjumuiko 
tu ndiyo mtu mmoja mmoja anapata vifaa vya 
kumwezesha kuendeleza vipawa vyake kwa 
pande zote, na kwa hivyo, ni ndani ya mju- 
muiko tu ndiyo kunayumkinika kupatikana 
kwa uhuru wa kishakhsia”. 

Utaratibu wa kumwadilisha mtu ndani ya 
mjumuiko wa kisoshalisti wakusudia kabla 
ya lolote kumfundisha tabia ya kujiwekea 
mashuruti yatokanayo na mwanio wa pamo- 
ja wa wananchi wote wa kuendesha shughuli 
zenye umuhimu mkubwa kwa jamii yao yote; 
Pia yatokana na tabia na maudhui ya shu- 
ghuli hizo 'zenyewe, halikadhalika mahusiano 
“Semeayo uwiano wa kuwekeana dhamana 
ia ya wanachama wote wa mjumuiko kama 
alakini si rahisi hata kidogo kum- 
mtu katika utaratibu wa mahusia- 

kiujima, na kumfundisha misin- 
ana ndani ya mjumuiko wa 


















wananchi lazima itenge- 
kwa makini zaidi—hili 
la kuligeuza kundi. la 
KO halisi wa kisosha- 
ila mwanachama 
aha na salama 
mna wajibu wake 
ulikia wananchi 





wenzake, kumpatia fursa ya 
kuendeleza vipawa na n Wu na 
nji. Na bila ya shaka, utaratibu wa kundi 
lisha wananchi kuwa na tabia za wanachama 
halisi wa mjumuiko wa kisoshalisti, lazi- 
ma utengenezwe kwa kuzingatia mazingira 
yaliyopo ya kihistoria na ya kiutamaduni. 
Shughuli za kuadilisha wananchi zim 
kuwa zikiwekewa nadhari kubwa sana ka 
Nchi ya Kisovieti tangu miaka yake ya mw 
zo kabisa. Kwani umma huo wote wa w 
watumiao jasho lao wenyewe, ulihitaji 
fundishwa mtindo mpya wa ufanyaji 
na wa kushughulikiana baina yao. Maoni 
wananchi yalikuwa yangali bado yanaathirika 
vibaya kwa mazoea makongwe ya kufanya ka 
zi chini ya utumwa wa kibepari. Hali hiyo 
ilikuwa haikosi kuwapelekea watu watumiao 
jasho lao wenyewe katika kufuata mtindo 
wa maoni ya kuukadiria ufanyaji kazi vibaya 
au utegaji kazi kuwa si jambo la kulaumiwa, 
bali kinyumeche, kama ni mtokezo usioepuki- 
ka na wa halali wa malalamiko, au mwenendo 
wa kuyakinza mashuruti ya mkatale ya mnyo- 
nyaji. Mtindo wa aina hiyo wa hulka na 
afamu uliotokana na mazoea ya kumiliki 
shughuli ndogo za kiuchumi za kibinafsi na 
kukusudia kujifikiria shibe yake mtu bila 
ya kujali chochote kingine hata chembe, 
ilikuwa umeshika mizizi sana katika mahu- 
Sano ya wananchi. - kulitua mwai 
ifuata mafunzo ya Mars wai 
batano wa uadilishaji wa watu na uzalishaji 
i, na kuyatumia chini ya mazingira mi 
Pya ya kihistoria, Lenin alithibitisha kwam 
ili 















masuala yote yale yanayohusika na ulezi wa 
raia wa jamii ya kisoshalisti lazima yaamu- 
liwe kwa kuambatana kwa pande zote na maju- 
kumu ya kujenga uchumi wa Taifa na mfumo 
wa kisoshalisti kwa jumla. Kuhusika na hayo, 
Lenin aliandika: “Wapinzani wetu walitwam- 
bia bila ya kusita kwamba sisi tumefanya 
pupa ya kizuzu mno ya kujaribu kupandikiza 
usoshalisti katika nchi isiyokuwa na uta- 
maduni vya kutosha. Lakini wao wamekosea 
kwa kudai kwamba tulianzia kwa upande 
wenye kutofautiana na ule uliopendekez- 
wa na nadharia (za washaufu wa kila aina), 
na kwamba mapinduzi ya kisiasa na ya kijamii 
nchini mwetu yaliyatangulia mageuzi yale 
ya kiutamaduni, mapinduzi yale ya utamaduni 


ayo sasa kwa vyovyote vile yameshatuka- 
ULE 
 Wanaitikadi wa kibwanyenye wa aina mbali 
bali huwa si nadra wanatokezea kuwashutu- 
komunisti kwa vile walivyoweka mka- 
wa juu ya mwambatano wa kila mtu 
ko aliomo, pamoja na uwiano wa 
0. Wataalamu kama hao wana- 
wakomunisti ati wanaongozea 
tabia za kishakhsia za kipe- 
ja mmoja, na kama matokeo 
imo wa kijamii wa kuishi 
kwa pande zote, na kuwa 
KI a HG 



















mnamo zama zake, 
a mfumo “wa kikomu- 
kuwa si chocho- 


miliki ya kibinafsi ya n WA 
mali. Kwani ni Maj kwa miliki wajo | 
ndiko kunakopelekea kwelikweli katika pa 
kataa shakhsia ya mtu. Panioja na HA 
Marz alithibitisha kwamba Pindi jamii Ji. A 
fuata mwelekeo wa kukataa miliki ya kibinaf- 
si kwa njia ya kujenga “mfumo wa kikomunis- 
ti” wa kuwalazia landa wananchi wote, basi 


maana yake itakuwa ni kukataa mafanikio yo- 


te ya utamaduni na ustaarabu yaliyopatikana 
katika historia ya binadamu. Mfumo wa aina 


hiyo utakuwa ni wenye kuhitilafiana kabi. 


sa na kawaida za kimaumbile za maendeleo 
ya historia, kwa vile unarejea katika zama 
zile za mwanzoni za kuishi watu waliopingwa 
na ushenzi, unyonge na umasikini na wasio- 
tambua maslahi yao. Mfumo kama huo unge- 
likuwa ni wenye kumzuia binadamu asiweze 
si kama kuondosha miliki ya kibinafsi ya 
nyenzo za uzalishaji mali na kuendelea 
mbele, bali hata kuingia katika daraja hiyo 
ya maendeleo ya historia ya kuweko kwa mi- 
liki ya aina hiyo. 

Mtu aliyeendelea kishakhsia ambayo kuwa- 
ko kwake ni shuruti la lazima la kusonga 
mbele kwa jamii ya binadamu, hayumkiniki 
kuchomoza na kukua katika mazingira ya 
kijamii ya daraja ya chini. Kwa hivyo, maon- 
gozi ya Mars na Lenin yanaikatalia mbali 
fikira hiyo ya kujenga ukomunisti mithali 
ya kambi ya kijeshi, ambayo inakwenda ki- 
nyume kabisa na mojawapo ya kanuni Aa 
Maongozi hayo, kanuni ya kumdhawiii ya 
Mtu nafasi ya kujiendeleza  kishakhsia 
wa pande zote. 


8485 113 





Bila ya shaka, kanuni hiyo yakusudia kuwa- 
husu watu wote WA jamii, wala si mtu mmo- ' 
ja mmoja mwenye fursa za umbele. Maana 
ya kumpatia kila mwananchi nafasi ya kuji- 
endeleza kwa pande zote ni kumwezesha ku- 
ainisha na kutumia vipawa na nguvu zake za 
kusanii katika shughuli zake zozote zile 
za kiuchumi, kijamii, kisiasa na kiutamadu- 
ni. Nafasi hiyo inadhaminiwa kwa uongezeka- 
ji usiosita wa haki na fursa za kijamii za 
wananchi, pamoja na mawajibiko yao mbele 
ya mijumuiko ya kazi waliyomo, kadhalika 
na jamii yote ya kisoshalisti. 

Sasa natugeukie katika kuzifafanua tabia 
za mjumuiko wa kisoshalisti kama utarati- 
bu wa aina ya kipekee wa maendeleo ya ja- 
na kila mtu, wenye kusaidia kuimarisha 
i wa kijamii-kiuchumi na umoja wa 
kisiasa wa usoshalisti. 














likana, mjumuiko wowote 
yiko wa watu wafanyao 
enye maslahi na malen- 
muiko wa wafanyakazi ki- 

wataalamu au wa wa” 
u, n.k.). Mjumuiko 
no wa aina ya ki- 


kwa kuwa utekelezaji wake unaisaidia kuishi 
na kuendelea mbele. Ni muungano wa hiari 
wa watu walio huru kutokana na unyonyaji 
wenye kuyatekeleza malengo ya kijamii 


juu ya msingi wa umoja wa kiitikadi na 


mahusiano ya kusaidiana na kushirikiana 

kidugu. wi 
Yawezekanaje kuwaunganisha pamoja watu 

wenye kutofautiana kwa tabia na hali za; 


kuanzisha mjumuiko halisi wa kisoshalis 


tu na kuwaadilisha wananchi wote kabisa 
kuwa na tabia ya kutii azma kuu ya uso- 
shalisti? Wakati mutawala wa Kisovieti 
ulipokuja kujishughulisha na utekelezaji 
wa shabaha hiyo, hali ya nchini ilikuwa 
ni ya shida na taabu mno. Mnamo miaka 
ile ya mwanzo baada ya Mapinduzi ya Kiso- 
shalisti, wananchi wa Kisovieti  walifik- 
wa na maafa yasiyosemeka ya vita, uhari- 
bifu, njaa, n.k. na kulazimika kujikaza 
kwa nguvu zao zote na kuonyesha ushujaa 
mkubwa katika kazi na maisha yao ya kila 
siku. Pamoja na kazi na masomo iliwabidi 
kubeba silaha mkononi ili kuyajibiza majeshi 
ya wapingaji mapinduzi ya kigeni na ya 
ndani, kadhalika kupambana na wahujumu 
uchumi waliofanya juu chini ili kuziharibu 
Shughuli za uzalishaji mali ambazo ni kwa 
Shida sana ndiyo zilianza kufufuka nchini. 
EO hemu. za vijijini pia kulikokota 
mapambano ya kutapia kila punje ya nafaka. 

ya hali hiyo maswali ya kumanapi 
ya Matengenezo ya mijumuiko ya wananchi 
Wa Kisovieti yalikuwa yakiamuliwa na kufa- 
mpwa majaribio 'ya kimatendo katika shughu- 


. 115 


ya 








li za shirika za mwanzoni za kisoshalisti 
za aina mbali mbali za wazalishaji mali. 
Tatizo gumu jengine la nyakati hizo liliku- 
wa ni uadilishaji wa mamilioni ya watoto 
na vijana mayatima. Kwa hakika, hiyo ili- 
kuwa ni mojawapo ya balaa kubwa zaidi zili- 
zosababishwa na vita vya kibeberu vya dunia 
pamoja na Vita vya Nchini na uvamizi wa 
majeshi ya kigeni dhidi ya Nchi ya Kisovie- 
ti. Lakini kutokana na jitihada na uhoda- 
ri wa walimu na wataalamu wengine wa 
mambo ya elimu na ulezi, mayatima hao 
walitolewa katika ukiwa na misiba yake, 
kisha wakakulia kuwa raia wema wenye ku- 
fuata nidhamu na mtindo wa kisoshalisti wa 
ufanyaji kazi, kutii na kuutumikia vilivyo 
Watani wao wa Kisovieti. 

Katika shughuli hizo za mtataniko sana 
kulitumiwa njia mpya za uadilishaji wa 
wananchi, kama vile, kwa kuwashirikia ka- 
1 kazi na kuwafahamisha umuhimu wa ju- 
idi zao za kulihudumia Taifa. Wakati huo 
 kuliundwa na kuendelezwa misingi ya 
shughuli zozote zile kwa pamoja, 
dani ya. mijumuiko ya kisoshalisti, 


ka mahusiano baina ya wanachama 


kanuni yake kuu ilikusudia 
mtu akizidi kustahiki na kuwe- 





















hiyo yawakilisha 
ya kiutu ya jamii 


Siwa yote ya 


shakhsia yake, Hapa inapasa kusisitiza tena 
kwamba njia moja tu ya kutekeleza kanuni — 

p - ; anuni 
hiyo kimatendo ni kumwadilisha kil ; 
nchi WAA AAA 
Wa AA IA 
aliomo. 

Mjumuiko wa kisoshalis 
bu maalum wa kuhusiana na kuwiana kati ya 
wanachama wake kwa madaraka na mawaji- 
biko yao. Miongoni mwa tabia kuu za mjumu- 
iko kama huo ni kuongoza wenyewe shughuli 
zake za kuitumikia jamii ya kisoshalisti; ku- 
ratibisha mwenendo wa wanachama wake pa- 
moja na mahusiano baina yao; kumwadilisha 
kila mwanachama wake kutambua haja ya 
kuendesha shughuli zake kwa manufaa ya ja- 
mii yote ya kisoshalisti; kueneza na kuku- 
za imani za kiitikadi na za kimaadili zilin- 
ganazo na maongozi ya kikomunisti. 

Muungano wa mijumuiko ya kimsingi ndio 
mjumuiko wa pamoja, ikiwa ni katika kiwan- 
da, chuo, jumuiya ya wanariadha, n.k. 

Yafahamika kwamba mjumuiko wowote ule 
hauwezi kuendelea mbele pasina uongozi. 
Wajumbe wenye kuchaguliwa au kuteuliwa 
kwa kuingia katika vyombo vya kuongoza mju- 
muiko, wanakusudiwa kutekeleza maagizo 
ya wanachama wake, kama vile, katika ku- 
Usimamia mjumuiko, kuwawekea wanachama 
mawajibiko na kudhibiti utekelezaji wa- 
€, kuratibisha na kupatanisha shughuli za 
Mashina yote yale, yaani mijumuiko ya kim- 
Singi ilioko chini ya madaraka yao. Kuna 
Njia kuu mbili za kuunda vyombo vya MAA 
Vya mjumuiko wa pamoja: kuchagua wajumbe 


ti unafuata utarati- 


117 





wa mashina yake yote, au wajumbe hodari 
zaidi watokao miongoni mwa wanachama 
wake bila ya kujali shina wanaloliwakilisha. 
Zote mbili zina nafuu zake maalum. Ya 
mwanzo inawezesha kuteua wajumbe wawa- 
kilishao kila shina, jambo ambalo linaweze- 
sha kuendesha uongozi kwa ubora zaidi, na 
ya pili inasaidia kupata viongozi kutoka mion- 
goni mwa watu wenye ujuzi zaidi wa kazi ye- 
nyewe hasa. Yafahamika kwamba wote wao 
lazima wawe wameshapata heshima na imani 
ya wanachama wenzao. Na kwa kuzingatia 
yote hayo inakuwa dhahiri kwa nini, katika 
uundaji wa vyombo vya uongozi vya ngazi 
zozote zile, kama kawaida, hutumiwa njia 
zote mbili. 
Wanachama wenye bidii zaidi wa mjumuiko 
wowote ule wanachukua dhima kubwa juu 
ya wanachama wenzao wote wa shughuli zao 
za pamoja. Wao ndio wanaodhaminia uongo- 
Zi bora, upokezanaji wa tabia .na kawaida 
aali, pamoja na moyo wa kuendesha shughu- 
1 zozote zile kama ipasavyo. Kwa hivyo, ni 
mi muhimu sana kwa jumuiya za Chama, 
' vya wafanyakazi na Komsomol kuchu- 
za kuhakikisha wanachama hao wa 
wanaongeza maarifa yao bila 
a ajili ya kutekeleza vilivyo 
"ndani ya mjumuiko. 
ijumuiko mbali una tabia 
€ kuamuliwa na aina 
<e za kuitumika ja- 
Na mengi ya pamoja 
<0 yote kama hiyo. 
himu sana kati- 

















ka upande huo ni kuweko kwa mahusiano ya 
karibu zaidi baina ya mashina, au mijumuiko 
ya kimsingi, halikadhalika baina ya miju- 
muiko mikubwa, au ya pamoja. Nini sababu 
ya umuhimu huo? Sababu yake ni katika ku- 
zuia mtindo wa kujifungia wenyewe kwa we- 
nyewe kwa makundi yoyote yale, na kuwawe- 
zesha wanachama wake kushiriki vilivyo 
katika mahusiano ya kijamii na kuzingatia . 
maslahi ya wenzao wa mijumuiko na makundi 
yote mengine ya wananchi. Mahusiano kama 
hayo ya kushughulikiana, kusaidiana na 
kushirikiana baina ya mijumuiko yote ile 
ya wananchi yamekua sana na kutimiza juku- 
mu kubwa katika maendeleo ya Nchi ya Kiso- 
vieti. Mmojawapo wa mifano yake mikuu ni 
kuwekeana wajibu wa kushughulikiana kwa 
pande hizi au zile baina ya wafanyakazi wa 
viwandani na wanashule, wanajeshi na wana- 
sanaa, wanasayansi na wakulima, yaani kwa 
jumla, baina ya mijumuiko yote ya wananchi. 
Tabia hiyo adhimu ya kusaidiana na kushi- 
rikiana kitabaka baina ya watu watumiao 
jasho lao wenyewe imekuwa ikikua na KA 
nguvu katika Nchi ya Kisovieti tangu mja .. 
ya mwanzo kabisa iliyofuatia Mapinduzi ya 
Kisoshalisti ya Oktoba, 1917. Kwa mfano, 
mnamo 1918, kwa kuzingatia hali J zA 
chakula pamoja na njaa kali” DehiTa y a 
Lenin alitoa mwito kwa wafanyakazi kundi 
fikira za kimaendeleo, kujiunga kwa matawi 
; a hemu za vijijini 
mazima mazima na kwenda sehemt. katika 
ili kuwasaidia wakulima masikini WA 
3 abwanyenye wa viji 
kupigana na makulak (mabw kukusanya 
Jini.— Mfasiri.), halikadhalika 





mazao ya chakula kwa ajili ya kupunguza 
shida yake mijini na mpakani. Au tuchukue 
mfano wa mwaka wa 1929, ambapo mamia ya 
mijumuiko ya wafanyakazi yaliitikia mwito 
wa Chama na kupeleka wenzao si chini ya 
elfu 25 wenye ujuzi wa kutosha wa shughuli 
za kimatengenezo-kisiasa, kwenda sehemu 
za vijijini na kusaidia kampeni ya uanzisha- 
ji wa mashamba ya ujima. Taarifa iliyotole- 
wa na mojawapo wa mijumuiko hiyo ambao 
ulikusanya wafanyakazi hodari walio wana- 
chama wa Komsomol katika Kiwanda cha 
Kazi za Chuma mjini Leningrad, inasema: 
“Kwa kuzingatia umuhimu wa kisiasa wa 
mwongozo wa Chama kuhusu uanzishaji wa 
mashamba ya ujima, na kwa kuunga mkono 
kabisa uamuzi wa Chama wa kupeleka wafa- 
mnyakazi elfu 25 kwenda kusaidia kuwajumui- 
sha wakulima katika kazi ya pamoja, sisi 
washiriki wa kundi la mwanzo la kazi ya 
shime walio wanachama wa Komsomol, tu- 
aomba nafasi kwa kundi letu zima kwenda 
ki katika kampeni hiyo sehemu za 
Tunaahidi kutoa bidii zote kati- 
tumia kikamilifu maarifa ya uzalisha- 
1 ya uendeshaji wa shughuli za 
oyapata katika kiwanda che- 
kusaidia ujenzi wa usosha- 













anyakazi kama hao wali- 


himu la kuwajulisha 
Shughuli za kimaten- 





kiana na kusaidiana kazini kwa pande zote 

Uadilishaji wa wananchi kwa kupitia ka- 
tika mijumuiko ya kisoshalisti wapelekea 
katika kumfahamisha kila mtu kwamba yeye 
ni sehemu isiyotenganika ya jamii yote. 
Kila mjumuiko kama huo una desturi zake 
ambazo zinaweza zikatofautiana na zile za 
mijumuiko mingine, lakini lililo muhimu 
zaidi ni kwamba desturi njema za mjumuiko 
huu au ule zinaweza zikauvuka mpaka wake 
na kuzagaa nchini kote, kama kwa mfano, 
ilivyotokezea na desturi ile ya uendesha- 
ji wa subbotniki za kikomunisti. 


2. Vipi Mjumuiko 
Unavyomwathiri Mwanachama Wake? 


Kama tulivyokwisha sema kabla, msingi 
mkuu wa uadilishaji wa wananchi kuwa na 
tabia za kisoshalisti ni wa kupitia katika 
mjumuiko aliomo. Kwa nini imekuwa hivyo? 
Tena kuna njia gani za kufanikisha mwendo 
huo? ai 
Mjumuiko wowote ule wa kisoshalisti, na r 
iwe ni katika sehemu zozote zile za aa 
masomo, n.k., waingia ndani ya mjumbiro - 
ulio mkubwa zaidi, na huo wa mwisho WAA 
sehemu ya mjumuiko mkuu wa pamoja, mio, 
jamii yote ya kisoshalisti. Majukumu ma; 
ya mjumuiko wa kisoshalisti ni KA a.. 
i mwanachama wake katika AYA 
ia Ya jamii yote AA ka 
ikiwa ni katika kazi 22 ughuli za Uongo: 


i21 





zi pamoja na juhudi za kusaidia ukuaji wa 
shakhsia yenye tabia za kikomunisti. 
Mjumuiko wa kisoshalisti unategemewa 
kumwezesha kila mwanachama wake kuto- 
sheleza haja yake ya kufanya kazi, kuongeza 
maarifa na kushughulikiana kwa pande zo- 
te na wanachama wenzake na wananchi wen- 
gine. Pamoja na hayo, mjumuiko wa kisosha- 
listi unakusudiwa kuwashughulikia vilivyo 
wanachama wake wote katika pande zote za 
kazi na maisha yao, jambo ambalo linapele- 
kea kumjaza kila mmoja hisia ya kujisharifu 
kishakhsia, na kuwa na uhakika juu ya 
maisha yake kuwa ya fanaka na usalama kwa 
sasa na baadaye. Na kadiri mjumuiko huu au 
ule (wa wafanyakazi, au wanafunzi, au wana- 
riadha, n.k.) unavyotimiza majukumu yake 
hayo, ndiyo kipimio kikuu cha daraja ya 
maendeleo na upevukaji wake kwa jumla. 
Kila mtu ana mastakimu maalum ndani ya 
Utaratibu wa mahusiano ya wanachama wa 
Jumuiko. Kuratibisha na kukamilisha uta- 













ijumuiko wa kisoshalisti wa- 

lote utaratibu wa pamoja 
na maisha ya jamii 
kulengewa katika 
viwango cha maari- 
maduni miongoni 
ia kubainisha 


vilivyo shabaha za maendeleo yao, na kum- 
shughulikia kila mtu katika mafanikio na 
makosa yake, matauzo na matamanio, n.k. 
Mtindo wa kumshurutisha mtu na kupuuza nia 
yake mwenyewe katika shughuli au mambo 
yoyote yale huwa haukosi kuudhuru vibaya 
sana mwendo wa uadilishaji, kwani unamfa- 
nya kuwa na hisia ya kukataa na kuikinza 
amri yoyote ile. Kwa hivyo, njia pekee ya 
kukuza nidhamu ya kisoshalisti miongoni 
mwa wananchi si yoyote nyingine, isipokuwa 
ile ya kuwaadilisha kwa juhudi za mijumuiko 
yao katika kazi, mambo ya utamaduni na 
pande zote nyingine za maisha. Ni kwa ku- 
pitia katika mjumuiko tu, ndiyo mwananchi 
anapata tabia ya kufuata nidhamu kwa faha- 
mu timamu kwa ajili ya kutumikia maslahi 
na malengo ya jamii yote. 

Mtaalamu maarufu wa Kisovieti wa mambo 
ya ulezi na ualimu, A.S. Makarenko, alika- 
diria kwamba kufuata nidhamu kama mmo- 
jawapo wa miongozo ya kimaadili na ya ki- 
siasa ya maendeleo ya jamu ya kisosha- 
listi ni shuruti kuu la kuwawekea wanacha- 
ma wa mjumuiko wowote ule. Kila mwana- 
nchi lazima ajue kwamba: 

a) mjumuiko wahitajia DI 
ya kutekeleza shabaha zake U 
kufana zaidi; ia aili 

b) kufuata nidhamu kwahitajika kwa ajiri 
ya kumwezesha kila mwananchi kujieji PTA 
kwa pande zote, kupata maarifa ya kuvuka 
shida zozote zile, kutekeleza kazi za WI 
taniko zaidi hata kufanya matendo za YA 
Shujaa pindi 'ikitakikana katika maende 


dhamu “kwa ajili 1 
pesi na kwa 


123 





ya Taifa; ; : ! AWA 

Cc) kila mjumuiko lazima uzingatie nidha- 
mu ya wote kabla ya maslahi ya kibinafsi 

mtu mmoja mmoja; ; ; y 

d) nidhamu bora yaongeza hadhi ya mjumui- 
ko na kila mwanachama wake; ; 

e) nidhamu yampatia mwanachama wa mju- 
muiko uhuru halisi kwa kumdhaminia fursa 
tele ya kuishi salama, kujiendeleza kwa 
pande zote za shakhsia na kutekeleza haki 
zake zote; 

f) natija ya nidhamu wyajitokeza si pale 
mtu anapokuwa amejishughulisha na jambo 
la kumpendeza yeye peke yake tu, lakini 
pale anapokuwa amehiari kukumbana na ka- 
zi iliyo ngumu zaidi, isiyo na kifani, na ihita- 
jiayo ukakamavu mwingi, huku akiwa na 
uhakika kwamba juhudi zake ni za lazima 
na zenye manufaa kwa mjumuiko aliomo, ha- 
likadhalika kwa jamii yote ya Kisovieti 
kisoshalisti na kwa Taifa zima. 

a hivyo, kufuata nidhamu kwa fahamu 
mu kwa kila mwanachama wa mjumuiko 
halisti kunatokana na huko kue- 
kuzingatia na kuyashughulikia 
maslahi ya jamii yote na ya 
moja na kuyatambua kuwa 

ngana kabisa na maslahi ya- 
Kwa mwananchi aliyekosa 
Na kimaadili na kushi- 
ughuli za kijamii-kisi- 
waida huwa haisaidii 
amwadilisha kuwa 
isoshalisti. Kwa 
zima ujiwekee 















daima shabahanamieleke, 
mipya ya kuendelea mbele, Jambo ambalo 
bila ya shaka linahitajia kuongeza jiti- 
hada kwa kila mtu, lakini wakati huo huo 
linapelekea kumjaza ari ya kusonga mbele, 
na kwa hivyo, kumridhisha vilivyo kishakh- 
sia. 

Mmojawapo wa mifano mikuu ya uadilishaji 
wa wananchi wa Kisovieti katika kazi za 
kiuchumi na shughuli za kijamii unatokana 
na huko kushiriki kwao katika ujenzi wa 
miradi chungu nzima ya kitaifa ya viwan- 
da vya kutengenezea nyenzo za uzalishaji 
mali, ambapo ndipo tabia zao za kirohoni 
na za kishakhsia kwa jumla zilipoanza 
kubadilika kwa ukamilifu, na kama matokeo 
yake, kukachomoza raia halisi wa jamii 
mpya, jamii ya Kisovieti ya kisoshalisti. 
Akizikumbukia nyakati zile, mfanyakazi 
wa kiwanda cha matrekta mjini Volgograd, 
Shujaa wa Kazi ya Kisoshalisti, N. Tsvet- 
kov, alisimulia: ; : 

“Sudi na maisha yangu ni ya kawaida kwa 
watu wa kizazi chetu. Nilizaliwa kijijini 
kandokando ya Mto Volga. Mnamo 1929 huko 
kwetu kulizagaa habari kwamba kiwanda ki- 


kubwa sana kinajengwa mjini. Basi, W 
kundi zima tukapania kwenda huko kutafuta 
wa wakati 


kazi. Hebu jidhanie vile nilivyoku Wa 
huo: jitu halisi wa miraba UE T 
WA miakaji ishirini hiviji mikono kamari 


1 Hadhi kuu wanayotunukiwa mabingw 
Uchumi, utamaduni, siasa, sayansi na 
USSR. - Mhariri. 


a wa kazi za 
fundi katika 


125 


KA aa ua 


3: tayari kuota sugu kwa kazi, na mjinga 
AI asiyejua hata alifu. Hivyo ndivyo 
sura yangu ilivyokuwa wakati nilipojitokeza 
mbele ya wakuu wa mradi huo. Kazi gani nili- 
yoweza kupata huko? Yakini sana itakuwa nj 
kuchimba, kubeba matofali na kama hayo... 
“Lakini sadurini mwangu kulikuwa tayari 
kumeshatokea mgeuko huo uliomjaza mvula- 
na mshamba ari kuu ya kuzingatia si ma- 
chumo wala shibe yangu binafsi, bali manufaa 
ya Taifa. Mikutano na mijadala motomoto 
ya kila siku, usomaji magazeti hadharani, 
kadhalika kuingia katika masomo ya kumpiga 
vita adui ujinga na kujiunga na mashindano 
ya kuania kazi bora—yote hayo ndiyo yali- 
yotupatia fahamu ya kitabaka. Nami mkulima 
Owa jana tu, nikaelewa waziwazi na kupokea 
kwa dhati madhumuni ya ujenzi wa kiwanda 
hicho cha matrekta. Sote tulikuwa na hamu 
kupania kazi, na kwa hakika, tulijikaza 
€ pasina kituo na kuushan- 












katika kumwe- 
Kutimiza wajibu wake 
IBWOLe ule pasina kusubi- 
Um, kuwa na nia thabiti 
dii mwenyewe katika 
zile. Kila mwa- 
kisoshalisti ali- 





— 
—— 
—————. 


Kumjaza ari hiyo ya kutim; za 
ke kikamilifu kia ikwa mi UD wa- 
uadilifu una “kufuata nidhamu hau, YA 
vyo, kulikadiriwa kuwa ni Wa. hasa, 
mashuruti. ya kisiasa ya wadia PA AA 
nanchi wa Kisovieti na kulengewa WA ; Ai 
zote katika kuyatumikia malengo gi Aa 
yote ya kisoshalisti. ya waa 

Lengo kuu la kijumla la uadilishaji wa 
mwananchi kwa kupitikia katika mjumuiko 
wa kisoshalisti ni kumyakinishia haja ya 
kuzikadiria shughuli zake zozote zile pamoja 
na kuamua njia za mwenendo wake katika 
kazi na maisha kwa kulingana na mashuruti 
ya kijamii. 

Na huo mtihani mkali sana waliojaaliwa 
kufanyiwa na kushinda wananchi wa Kiso- 
vleu mnamo wakati wa Vita Vikuu vya 
Kuuhami Watani wao (1941-1945) ulitokezea 
kuainisha si kama umadhubuti wa msingi 
ya kijamii-kiuchumi tu ya mfumo wao wa 
kisoshalisti, lakini pia umadhubuti wa tabia 
Zao za  kimaadili-kisiasa  zilizochomoza 
na kupevuka katika mwendo wao wa kushiri- 
kiana na kusaidiana vilivyo kwa. pande 
zote za kazi na maisha. za 

Ushujaa mkubwa wa wanachi wa Kisovieti 
katika kazi na mapigano ulikuwa ndio 
mtokezo wa matendoni wa jitihada za kuwa- 
adilisha kuwa na tabia ya kujisabilia kika- 
milifu kwa ajili ya kuitumikia jamu yao ya 
kisoshalisti. Hilo lilikuwa ni tokeo la Y 
zima Ja shughuli zote zile za kiitika hi 

iasa za Chama katika ulezi wa mwanancii 
mwenye kutoa juhudi zake zote katika kazi 


127 





wano. Uadilishaji wa wananchi 
kai yasita katika mijumuiko ya kisoshalis- 
ti ulikuwa na umuhimu mkubwa sana katika 
kutilia nguvu na kudumisha umoja wa kima- 
adili, kisiasa na kiitikadi wa jamii ya Kiso- 
vieti. 

3. Sifa Gani Azipatazo Mtu 

Ndani ya Mjumuiko wa Kisoshalisti? 


Ilikuwa ni mnamo siku za mwanzo kabisa za 
Mapinduzi ya Kisoshalisti ya 1917 na Vita 
vya Nchini, ndipo umma mkubwa wa wana- 
nchi wa Kisovieti ulipokuja kujifunza maa- 
dili ya kikomunisti. Na baadaye halikadha- 
lika, jitihada za kuwapatia maadili hayo 
chini ya uongozi wa Chama cha Kikomunis- 
ti ziliandamana na mwendo wote wa ujenzi 

i usoshalisti, na ijapokuwa ziliweza ku- 
haniwa kama kwamba zinatokea wenyewe 
wenyewe na hata kutoonekana hadharani, 
kwa hakika hasa, zilikuwa ni za 
ia na kuendeshwa daima kwa fahamu 



















na hayo, inapasa tena tumkum- 
alamu maarufu wa Kisovieti na 
ualimu na ulezi, A.S.Makarenko, 
kwamba “katika  histo- 
kitendo chochote, neno 
—lolote,ambalo pamoja 
yenyewe hasa katika 
au za kivita, au za 
a umuhimu mkubwa 
chi, kuendeleza 
a na kuongeza 
huo. Wananchi 


wetu wameshakulia ... si kama kwa mujibu 
pyuwezo wa kuwa. tayari kujishughulisha 
na jukumu lolote lile la kazi na mapigano 
tu, lakini pia kwa mujibu wa maendeleo 
yao ya kimaadili, ambayo daraja yake ya 
sasa inaonyesha wazi kabisa kwamba tume- 
shapiga hatua kubwa sana katika kujipatia 
maadili ya aina mpya. 

“Huku na huko katika jamii yetu ku- 
naonyesha kuwa na mashuruti ya aina mpya 
kabisa anayowekewa mwananchi, pamoja na 
kawaida mpya kabisa za mwenendo na maten- 
do yake. Katika nchi yetu hata kila mto- 
to huwa anajua majina ya wananchi aali 
wengi sana waliotoa mifano mikuu ya ta- 
bia za kisoshalisti za ushujaa, ung'ang'ani- 
vu na utii kwa Mapinduzi na Chama. Mifa- 
no mikuu kama hiyo ya utekelezaji wa kima- 
tendo wa maongozi ya kimaadili ya aina 
mpya, yawapelekea wananchi wa Kisovieti 
kutambua zaidi mna zaidi jinsi zilivyo ka- 
waida mpya za mwenendo na mashuruti ya 
kufuata kwao, pamoja na kukuza na kudu- 
misha mitindo mipya ya maoni na mazoea 
ambayo yawapasa kuishikilia matendoni i ya 

Maarifa ya ujenzi wa usoshalisu katika 
Nchi ya Kisovieti yanaonyesha walipaza 
kwamba sifa kuu za kijamii na za kimaa yai 
za wananchi wake, kama vile, ushajaaaa SR 
thabiti na moyo wa kudhamiria, zinapali ja 
na kukua si kwa njia ya ung ma MA ya 
na utoaji miito tu, bali wana WAA kila 
kutengeneza mjumuiko wenye . a kutekeleza 
mwanachama wake mashuruu ya aa 
mipango na shabaha halisi zilinga 

; 129 
9488 





maslahi ya pamoja na kila mtu mbali. Na 
hayo ndiyo maudhui makuu ya shughuli zozote 
zile za uadilishaji. Kwa kumfundisha mwa- 
nanchi tabia ya kutambua vilivyo wajibu 
wake wa kuzingatia na kushughulikia kabla ya 
lolote maslahi na mashuruti ya pamoja, mju- 
muiko wa kisoshalisti, kutokana na mtindo 
wenyewe wa mahusiano yaliyoundika na kui- 
marika ndani yake, unamjaza moyo wa hakika 
juu ya umuhimu mkubwa wa mahusiano hayo 
na kanuni ya kudumi daima na isiyovunjika 
kamwe ya kusaidiana na kushirikiana kwa 
pamoja. 

Tabia ya kuhusiana na kushirikiana baina 
ya wananchi katika shughuli zao zote chini 
ya usoshalisti, yawapelekea pia katika ku- 
tambua na kuainisha haja za aina mpya ka- 
kazi na maisha yao. 
ongoni mwa haja kama hizo zenye kuamu- 
mfumo wa kisoshalisti utegemeao 













wa na ushirikiano wa wananchi,ni: 

haja ya kuendesha shughuli zenye 
maisha na maendeleo ya jamii 
K di zote kwa ajili ya kufa- 
Kisha ujenzi wa kama vile, 
aa MULO kushiri- 
| na shughuli 
mpeni za umma mkub- 
hindano ya kuania 








1 za kazi, kuongeza 
ya elimu ya ka- 
n.k. 


di kutambua haja hiyo, ilipatikana tayari 
hata mnamo miaka ya mwanzo kabisa ya ujen- 
zi wa usoshalisti katika Nchi ya Kisomali 

Kuhusika na hayo, hebu natuikumbukie te- 
na kampeni ile kubwa ya ufanyaji kazi kwa 
shime kwa ajili ya kuongeza tija ya uzali- 
shaji mali, ambayo kama tulivyokwisha ele- 
za kabla, ilianzishwa kwa juhudi za Umoja 
wa Vijana wa Kikomunisti. 

Mojawapo la makundi ya kwanza ya kazi 
ya shime ya vijana lilichomoza kwenye ka- 
rakana ya utengenezaji wa mabirika katika 
Kiwanda cha Proletarski mjini Moscow. Vi- 
jana kumi na saba walifanya kikao maalum 
cha kuamua njia bora za kutekeleza mipango 
ya kazi kwa kufaulu zaidi, huku wakisisiti- 
za kwamba hayo yanahitajia siyo ari na bi- 


dii tu, lakini pia utumiaji wa maarifa ma-— 


pya ya kiufundi-kisayansi. ; 

“Natuwekee mkazo zaidi utaalamu wa ki- 
sayansi ili kuendeleza uzalishaji , 
vijana hao walitangaza, na kupania kuon- 
geza maarifa yao kwenye madarasa ya Ka 
wandani. 

Pili,” “haja?! ya ; 
katika kazi au ha 
kwa maneno mengine, kuainis Kana 
leza kwa masia nguvu Za KA YA 
Pawa na tabia bora nyingine Za kis WA 
kwa ajili ya kuongeza bila yA amaji 
ubingwa na maarifa ya aa WA dh 
aliyetambua haja hiyo hujitahi i ma 
sha “si kwa ajili ya kupandishwa WALO 
au kuongezwa mishahara, bali WA Na 
li ya kuvitumia vipawa vyake VYOTE 


kujisharifu kishakhsia 


ETI 
Ji 


mali!”, 


zozote zile, au. 
ha na kuende- 


milifu na kwa natija zaidi katika kulitumi- 
kia Taifa. Na kila akizidi kujiendeleza ka- 
zini, ndivyo anavyozidi kustahiki na kupata 
kazi au shughuli muhimu na za madaraka zai- 
di, na ndivyo viyyo hivyo anavyozidi kuri- 
dhisha hamu yake ya kutaka kuleta faida 
zaidi kwa jamii yote ya kisoshalisti. 

Hebu natuchukue mfano wake mmojawapo 
ambao unatokana na maandishi ya ukumbu- 
sho ya bingwa maarufu wa kazi ya kuyeyu- 
sha chuma nchini Urusi, Makar Mazai, ambaye 
alikufa kishujaa wakati wa Vita Vikuu vya 
Kuuhami Watani wa Kisovieti dhidi ya ma- 
feshisti wa Kijerumani: “Hapo karibu na 
mwishoni mwa 1935, ambapo harakati za ku- 
fuata mfano wa Stakhanov' zilikua na kuza- 
nchini kote, nilikuwa tayari bingwa 
bobea wa kazi ya kuyeyusha chuma. Si- 

ji chuma tulijua vizuri kazi 













hi ha n iaka ya 1930, bingwa 
mawe, A.Stakhanov, ali- 


ji chuma tulikuwa tunach: 
Deo kujali “sina HUA kazi yetu bi- 
kwenye viwanda vingine Ja mambo ilivyo 
weka nadhari kubwa wA akini sasa tuka- 
Kusema kweli, Swai yA shughuli zao. 
po wa wafuasi wa mwanzo . mmojawa- 
do wa Stakhanov kiwand abisa wa mtin- 
ilionyesha kwamba madoa Baki 
kio yalinganayo na yake. Ba Wa mafani- 
ta fursa ya kutokuwa na ma ila nilipopa- 
nilikuwa sishi kusoma ma wa kunisumbua, 
AI za mabingwa ARI naa 
Fao huku nikijitahidi kufahamu wa 
Wa via kuwatupa guzo wote - 
; wa haki kala ngi- 
ya umbele wa aa .. fursa, kubwa 
kitani: mad pande nuo, kwani nimesha- 
Sh arasa ya ufundi wa kazi za kuyeyu- 
posta wak na tayari kusoma kwa njia ya 
MAA DA Dnepropetrovsk cha 
Wafika siku MI azi za Migodi. Hatimaye, 
PA siku vhiyo u ya maisha yangu yau 
daki hiyo kundi letu liliingia kazini 
JA ika ishirini kabla ya kingora ku- 
AWA 4 afanya kikao na kuamua kwamba tu- 
T. apata hali na fursa zote kwa kuzidi- 
aa kwa kiasi kisichokuwa na mfanowe. 
Wa A amri ikawa inatimizwa pasina ku- 
WA ata chembe. Tukafikia kiwango cha 
N dot abisa cha matengenezo ya. kazi.... 
ka Oo yangu ikasibu, kwani kila BiKUBA 
ja 4 tunapata mafanikio makubwa. Nayo bi- 
shaka yanamjaza mtu ari na hamasa 
BA Mimi” halikadhalika nikapi5" moyo 
19 e na kujiwekea shaba oa "tani 
za chuma cha pua kwa nm mraba 


ha ya kut 
ita moja ya 


133 





a tanuu, iwe ni kima changu cha kawaida 
kwa siku moja. Na kwa kupitia katika gazeti 
kuu la Chama chetu, Pravda, nikatoa mwi- 
to kwa wenzangu wote wa kazi hiyo nchini 
mwetu kufuata mfano wangu huo”. 

Basi, ni mtindo kama huo wa kufania ka- 
zi kwa shime kwa kutegemea ubingwa wa da- 
raja ya juu, ndio unaompelekea mwananchi 
katika kutambua haja ya kujiendeleza kwa 
pande zote kabisa, na hasa katika kuonge- 
za ustadi na maarifa ya kazi zake, na kama 
matokeo . yake, kuzidi kujisharifu kishakh- 
sia. Hayo pia yanamwongozea katika kutam- 
bua haja muhimu nyingine, yaani . kushiri- 
kiana zaidi na zaidi na wafanyakazi wen- 

> pamoja na wananchi wote. Kwa jumla, 
hiyo inaamuliwa na tabia ya kijamii 
i, kama (ilivyo chini ya mfumo wa 
isti, lakini umuhimu wake una- 
ingia akilini na moyoni mwa wana- 
itu wanapokuwa haweshi kusonga 

a kukuza mtindo wa kushiri- 
kushindana kwa ajili ya kazi 
kadiri kila mmoja wao 
ga na shughuli za mju- 
a hivyo, kuongezwa dha- 





















ufanyaji kazi uliochomoza na kukua katika 
Nchi ya Kisovieti, kiongozi mashuhuri wa 
kisiasa na wa kiserikali, Rais wa zamani 
wa India, Jawaharlal Nehru, alimwandikia 
bintiye, Indira Ghandi: “...Katika USSR 
kunatumika kanuni isemayo 'Asiyefanya ka- 
zi, na asile”. Pamoja mnayo, wakomunisti 
wa Kisovieti wameanza kutumia njia mpya 
nyingine ya kuchangamua kazi, yaani ku- 
wajaza wananchi ari ya kutoa juhudi kwa 
manufaa ya jamii yote. Zamani kichangam- 
shi kama hicho kiliwaongoza wataalamu wa- 
le tu waliokuwa na fikira za kindotoni 
za kuunda jamii adilifu, au watu wengine, 
wenye shakhsia adimu, lakini hapajapatapo 
kamwe kuwa na jamii yoyote ile ambayo in- 
gelitambua na kutumia kichangamshi hicho. 
katika shughuli zake. Tukiangalia ubepari, 
basi msingi wa maendeleo yake si wowote. 
mwingine, isipokuwa mashindano ya kudu> 
mu. ya kutapia faida ya kibinafsi, ambayo 
hupatikana daima kutokana na jasho la watu 
wengine. Amma katika Nchi ya Kisovieti, 
mahali pa kichangamshi hicho cha kazi yana 
kujichumia faida ya kibinafsi, pamekuja 
kutwaliwa na kile chenye, kuamuliwa na $ 
hamu ya kuyatumikia maslahi ya pamo wa 
ya kijamii. Na kama mwandishi fasihi Wa. | 
jawapo wa Kimarekani alivyoeleza, Wa 
nyakazi wa Kisovieti wanazidi wA Jj, 
kwamba kutegemeana baina ya WAN WA 
kunakowapelekea katika kujikomboa ha ya 
na na unyonge na hofu'. wan aa 
kujikomboa kutokana na hofu JI - z ku- 
tisha mno ya kupigwa na umasikini 








135 


kosa usalama, ambayo inatamalaki kote 
miongoni mwa umma mkubwa, ni fanikio kub- 
wa sana”. ; 

Kutokana na yote yale tuliyoyaeleza tu- 
naweza kufanya uamuzi kwamba mazingira ya 
kijamii ya uzalishaji mali chini ya mfumo 
wa kisoshalisti yanapelekea katika uchomo- 
zaji na ukuaji wa mwananchi mwenye tabia 
za aina mpya kabisa: kuikadiria madhumuni 
ya kazi yake si kwa mujibu wa kupata malipo 
tu, lakini hasa kwa kuzingatia umuhimu 
wake kwa jamii; kuania uzidishaji wa tija 
ya kazi yake kwa kutilia maanani sawia umu- 
himu wake kwa kutosheleza mahitaji ya kibi- 
nafsi na ya kijamii; kuukadiria ushirikia- 
wa karibu zaidi na wa pande zote baina 
na mjumuiko aliomo, kadhalika na ja- 
ote ya kisoshalisti, kuwa ni mojawa- 
mashuruti ya lazima ya kuyafanya 
ya wananchi wote kuwa ni ya furaha 
zaidi; kutambua haja ya kuonge- 
imgwa na maarifa ya kazi kwa 

kuungana na wananchi wote 
na kujiendeleza mwenyewe 
a upande. 

a kijamii ya maisha ya 
0 miliki ya kijamii ya 























, mkiwemo miradi 
., pamoja na haki 
zitokanazo na miliki 
ma vile, kupata 
, n.k., yawaongo- 
kuwa na haja Za 


pande zote za ulimwengu na mabadiliko yake. 
Kwa maneno mengine, ubadilikaji wa mtin- 
do wa maisha na kazi ya wananchi chini ya 
mfumo wa kisoshalisti unaandamana moja 
kwa moja na ubadilikaji wa fahamu yao ya 
kijamii na kuwapelekea katika kutambua 
na kushikilia misingi mipya ya kimaadili 
jibukayo chini ya mfumo huo, yaani: 

- kuyazingatia maslahi ya kijamii kabla 
ya yale ya kibinafsi; 

- kuikadiria kazi ya kuitumikia jamii 
kuwa ndiyo azma kuu ya maisha ya kila 
mwananchi, na njia ya kujiendeleza na 
kujisharifu kishakhsia kwa kila upande; ; 

- kuuchukulia mwito wa kuungana, kusaidi- 
ana na kushirikiana kidugu kuwa ni kawaida 
ya kushughulikiana baina ya wananchi wote. 





Tamati 


“Yote kwa ajili ya binadamu, yote kwa 
manufaa ya binadamu!”. Huu ndio wito 
mkuu wa jamii ya kisoshalisti ya Kiso- 
vieti, tena ni mojawapo ya thamani kuu 
za mfumo wa kisoshalisti kwa jumla. 
Wakati wusoshalisti ulipoanza kujengwa 
katika Nchi ya Kisovieti, hali ya uchumi 
e ilikuwa ni balaa tupu. Ilikuwa ni 
pango wa Lenin kuhusu ujenzi wa uso- 
ndio ulioamua mwongozo sahihi 
ayansi wa kuitoa nchi hiyo upesi 

mkinikavyo katika hali ya uzoro- 
humi, ufundi na utamaduni, na 
ikuu katika pande zote za 
amoja na kuinua juu kabisa 
ya wananchi. Mpango huo 
zia upya kabisa uchu- 


























ji mali kwa kiasi 
Wa vilivyo mahitaji ya 
a maisha na mambo 


imezingiwa kwa 
kibepari, huku 
mipango ya 
hivyo, wana- 
wajikaze 
za shabaha 


AAA —————————.——.———-————— ———— 


zile kubwa sana upesi kama iyumkinika- 
vyo, tena chini ya mazingira ambayo mia- 
ka kadhaa tu kabla ya Mapinduzi ya Okto- 
ba, 1917, V.I. Lenin aliyaelezea hivi: 
“Nchi ya kishenzi ambayo umma wa wana- 
nchi umenyang'anywa kabisa mwangaza wa 
elimu na maarifa—hakuna tena nchi yoyo- 
te nyingine kama hiyo katika Ulaya, isi- 
pokuwa Urusi tu”. Ujenzi wa viwanda vya 
kitaifa, ufanyaji wa mageuzi ya kisosha- 
listi ya kilimo, utekelezaji wa mapindu- 
zi ya utamaduni, ushindi wa kutanzua kia- 
dilifu tatizo la uhusiano wa mataifa ya 
nchini, mafanikio ya jitihada za kudumu 
za kupigania amani—yote hayo pamoja na 
motokeo muhimu mengine katika mwendo wa 
kubadilisha mfumo wa kijamii-kiuchumi juu 
ya msingi wa kisoshalisti,  yalilingana 
kwa pande zote na maslahi ya umma mkubwa 
wa wananchi wa Kisovieti, na kuwajaza ari 
ya kushiriki vilivyo katika mwendo huo wa 
kusonga mbele. Kila siku ya kuendelea na 
jitihada zao za kimapinduzi katika kuwaka- 
bili maadui na kujenga uchumi wa kitaifa, 
ilipelekea katika ukuaji na udumishaji wa 
tabia mpya za wananchi. Katika juhudi zake 
za kuwapatia maadili mapya, Chama cha Ki- 
komunisti hakikutegemea hali au mazingira tu 
ya nchini ya siku zile, ambayo kwa hakika 
yalikuwa ni muhimu sana katika kuujaza 
umma mkubwa ari na bidii. Kwani pamoja na 
hayo, kulihitajika kutoa juhudi nyingi za unga- 
ng'anivu katika kujishughulisha moja kwa 
moja na lengo hilo lenyewe la kuwaadilisha 
wananchi wa Kisovieti kuwa na tabia mpya. 


139 


Kuhusika na hayo, VI.Lenin alisisitiza: 
“uNjia za kuwafundisha, kuwaadilisha na 
kuwaelimisha wananchi wa vizazi vipya, 
ambao ndio watakaoshughulikia ujenzi wa 
jamii ya kikomunisti, hazipasi kuwa zile 
zile kongwe”. ; amazi 

Kwa hivyo, kila mwananchi wa Kisovieti 
alibidi kufundishwa kufuata nidhamu kwa 
uthabiti, kutambua vilivyo wajibu wake wa ki- 
raia, kuongeza maarifa na kujenga utamaduni 
wa kitabaka wa watu wafanyao kazi kwa kute- 
gemea mafanikio makuu ya kiutamaduni yali- 
patikana na binadamu wote, kushikilia na 
umisha maongozi ya kikomunisti ya maadili 
na kawaida za mwenendo. Mwananchi mwe- 
bia za aina mpya na kuwa wa mwan- 
tika historia kujenga usoshalisti, ali- 
na kukua juu ya msingi wa kushiri- 
























na kujisabilia kikamilifu 
a Watani wake wa kisoshalisti. 
ukadiria  wuadilishaji wa 
na tabia za aina mpya, na 

, uchomozaji wa raia ha- 
; soshalisti, kuwa ni 
mapinduzi ya kiso- 


na kuania kujenga 
kisoshalisti mnamo 
a ana kwa ana na 
: yaliyoibuka 
changa ya Kiso- 
ia mwanzo cha 
mbo ilivyo leo 


uga 


ha VI kama hizo yamathilisha ile 
ambvayo V.I.Lenin aliielezea hivi: “Jukumu 
kuu la nchi yoyote ile iliyokumbwa na uhari- 
bifu ni kumwokoa mtu atumiaye jasho lake 
mwenyewe. Kwani mfanyakazi, “mtu atumiaye 
jasho lake mwenyewe ndiyo nguvu kuu ya uza- 
lishaji mali ya binadamu. 

Ujenzi wa misingi ya usoshalisti na 
uadilishaji wa mwananchi kuwa na tabia 
mpya, mwananchi afanyaye kazi kwa bidii 
zake zote na kwa mtindo wa kusanii, mwenye 
kutambua wazi na kushikilia maongozi ya 
kitikadi ya kimaendeleo, kushiriki  vili- 
vyo katika maisha yote ya kijamii, na ku- 
tegemea wito wa kujumuika katika kuongo- 
za njia yake yote—ni pande kuu mbili za 
mwendo mmoja uliotangamana kwa ukamilifu. 

Maarifa ya Nchi ya Kisovieti katika 
kufanikisha mwendo huo yana umuhimu 
mkubwa wa kimataifa. Ujumlishaji na utu- 
miaji wa maarifa hayo, hasa kwa nchi zi- 
le zilizochagua njia ya maendeleo ya ki- 
soshalisti chini ya mazingira mapya kihi- 
storia, kama yalivyo sasa, unaziwezesha 
kama V.I.Lenin alivyotilia mkazo, “kupa- 
ta mafanikio mengi na ya kudumi zaidi 
kwa gharama ya nguvu ya chini zaidi'.. 


KWA MSOMAJI 






Ya Progress Publishers watafurahi kupata 

| maoni yako juu ya kitabu hiki, tafsiri 
yake, nakshi na upigaji chapa wake, na 
kupokea mashauri yo yote kutoka kwako. 








Boulevard, 17, Moscow, USSR. 


wa - 

"aza UNA 
WA 

ANA 


Tafadhali andika kwa anwani: Zubovsky Sa 





MB N?13980 


Penaktop pycckoro Tekota O. H. Jerrtapeba 
KOHTpOJIibHbiM penakToOp BE. A. An uyu peeba 
KyYaO?KecTBeHHbIM penaktop E. C. Mopo3oBbBa 
Terhuyeckun penaktop W.A. Ben ukeeba 
Koppektop T. 0. Bonnosba 


ChHano BB Habop 29.03.85 r. Monnncano B neyatb 05.08.1985 r. 
Dopmar 70K90/32. Bymara ohcethaa NN? 1. Taphurypa 
BbackepBWwIb. eyaTb OhcetTHaA. Ycnobn.neyu.ji. 5,26. 
Ycn.kp.ott. 11,15. Yu.-nsa.i. 4,65. Tupa 1310 3Kk3. Ja- 
Kka3 N?488, ena 33 k. Msa. N? 40 227. 


Opaema Tpyaoboro Kpachoro 3Hamenu nu3aatejiboTto 
>Mporpecc'' TocyaapcteeHHoro komurera CCCP no aeam 
MSI aTeJIbCTB, NOJIMTPAMMU MH KHOKHOM TOPTOBJN. 

119847, TCII, Mockba, T-21, 3y60bcku Gynbap, 17. 


Otneyarano Ha Mokatickom nonarpapkombuHaTte 
Corosnonurpapnpoma npu Docynapcteenhom KOMmuTeTte 
CCCP no nenam nsaatejiboctB, nomrpabun Mo Kuko 
TOPTOBJU. 

Mo;katck, 143200, ya. Mupa, 93. 


33.k. 


Kitabu hiki kinamjulisha msomaji juu 
ya hatua za mwanzo zilizopigwa na Utawala 
wa Kisovieti katika kujenga jamii mpya. 
Kwa mfano, kinaelezea jinsi ilivyoandaliwa 
mipango ya kuwajibiza maadui wa utawala 
wa Kisovieti, jinsi kulivyoanza kufanywa 
ukiukaji kuingia katika ujenzi wa amani, 
jinsi kulivyoendeshwa kampeni ya nidhamu 
ya kazi, kulivyoanzishwa upangaji wa uchumi, 
kulivyokomeshwa hali ya kutojua kusoma 
na kuandika, pia jinsi kulivyofunzwa wa- 
taalamu wa kwanza kwa ajili ya uzalishaji 
mali wa kisoshalisti. Nini maana ya mjumuiko 
na jinsi unavyomwathiri binadamu. Kadha- 
lika jinsi kulivyotekelezwa jukumu la kum- 
wadilisha binadamu mwenye hulka mpya. 





